
IMANI • IBADA • SIRA • ADABU 




KIDATOCHANNE 


r '1 








m.. |j 



jft 

aii 

m 

|: ' 

tl u 

















































































































































































KWAMUJIBU WA MADHEHEBU YA IMAM SHAFII 


VJlSLflML/ 


KIDATO CHA NNE 





© Kimechapwa na Erkam 2018 / 1439 H 

Jina la Asili: 

Dinimi Ogreniyorum isiam - Orta 4 (§afi) 

Mratibu: 

Mustafa DiRiER 

Mhariri: 

Jopo 

Watunzi: 

Faruk SALMAN 
Nazif YiLMAZ 
Dr, Recep OZDiREK 
Dr, Faruk KANGER 

Mpangiliaji: 

Rasim §AKiROGLU 
Hamza Daudi MSUYA 

Michoro: 

Mehmet SALDAMLi 
§aban AYDiN 
Yasir Bugra ERYILMAZ 
Suat KARADAG 
ibrahim Esat GUVEN 

Mfasiri: 

Zubeda HUKA 

Kuhakikiwa kwa mujibu wa madhehebu ya imam Shafii: 

Asst, Prof, Recep OZDiREK 
Mehmet §irin KIZiLKAYA 

Mchapishaji: 

Rehema Friendship And Soiidarity Trust 

Anuani: 

Piot 80395, Block D, Mbezi Beach Tangibovu, Dar es saiaam 
Tovuti: www,tanzaniarehema,org 
Simu: +255 757 837 003 

Haki zote zimehifadhiwa na Taasisi ya Rehema Friendship and Solidarity Trust, 

Tovuti; 

vww,islamicpublishing,org 

Mchapaji: 

Erkam Printhouse 

ISBN: 

978-605-302-508-5 

Istanbul-2018/ 1439 H 
Language: Swahiii / Kiswahiii 


0 ^ 0 «S&: o 





DIBAJI 


Himidi zote ni za Moia wetu aiiyetupo heshima na furaha ya kuishi kama Waisiamui 

Saiamu ziende kwa Mtume wetu Mpendwa (Rehma na amani ziwe juu yake), famiiia yake na mas- 
wahaba zake waiioutekeieza na kuufundisha Uisiamu kwa namna bora kabisai 

Mtume wetu Mpendwa (Rehma na amani ziwe juu yake), aiikuwa mwaiimu adhimu kabisa aiiye- 
fundisha Uisiamu kwa wanadamu, Kitabu aiichofundisha ni Qur'an Tukufu, muujiza usiomithiiika, Mtume 
huyo aiiyebarikiwa, aiiisoma na kuifafanua Qur'an, Na aiitekeieza imani, matendo ya ibada na maadiii 
yaiiyofundishwa na ^uhan kwa namna nzuri kabisa, Baada yake, Maswahaba, shakhsia adhimu kabisa 
wa Uisiamu na watanguiizi wetu waiifanya juhudi kubwa katika kuitekeieza dini hii adhimu na kuipeieka 
kwa vizazi vya baadaye, Na sasa, ni zamu yetu kujifunza, 

Tujifunze Uisiam - 4 Kimeandaiiwa iii kuwasaidia wanafunzi wa ngazi ya sekondari, 

Kitabu hiki kina sura kuu nne, 

Sura ya kwanza inatufundisha kuhusu imani yetu, 

Sura ya pili inatuelekeza namna sahihi ya kufanya ibada, 

Sura ya tatu inatupatia kipengele kutoka katika maisha ya mfano ya Mtume wetu Mpendwa, 

Na sura ya nne inatupatia mafunzo kuhusu tabia njema ambazo Muislamu anatakiwa kuzifuata na 
kuzitekeleza. 


Ni matumaini yetu kuwa tunaweza kujifunza dini yetu nzuri kwa namna bora kabisa, na kuwa mion- 
goni mwa Waislamu ambao Mtume aliyebarikiwa atatabasamu pindi atakapowaona huko Akhera, 

Tunamuomba Allah aijaze imani katika nyoyo zenu, aujaze Uislamu katika maisha yenu, na roho zenu 
azijaze usafi wa moyo, Malaika wasuhubiane nanyi, na watu wema wawe marafiki zenul 

Tunamuomba Allah Mtukufu awapende na kuwasidial 

Tunamuomba aifanye njia ya maisha yenu iwapeleke Peponi! 


Hivyo kwa jina la Allah:,,, 








"Mola wangu, yafanye kuwa mepesi, usiyafanye kuwa mazito, na uyahitimishe kwa kheri,,,' 


Kamati ya uandaaji wa vitabu vya kiada 
2012/lstanbul 



YALIYOMO 


MAISHAYETU HALISI: 

KUAMINI KATIKA AKHERA / 9 


Hadithi: MAISHAYA MILELE.10 

Neema Kubwa Tullyopewa Na Mwenyezi Mungu Maisha Katika Dunia Hil .14 

Malsha katlka Dunla Hli Ni Safari.14 

Uzurl Wa Malsha Haya Ya Dunlani nl ya Muda Mfupi .15 

Malsha Ya Dunla Hll Nl Mtihanl.15 

Dunia Hil Ni Shamba La Akhera.15 

Hadithi: VAZILA KIJANI.16 

Muda Tunaoacha Vitu Vizuri Vya Dunia Hii: Kifo.18 

Geti La dunia Kwenda Akhera : Kaburi.20 

Je, Tupotayari Na Akhera.21 

Hadithi: NJOZI ZA USIKU.22 

Maisha Yetu Halisi Na Maisha Ya Milele.24 

Siku Ya Hukumu.24 

Ufufuo.25 

Hukumu Ya Mwisho.27 

Hadithi: MTU ALIYEMKATAA MWENYEZI MUNGU NA AKHERA.28 

Kukabidhiwa Vitabu Vya Matendo.30 

Hesabu Na Kuulizwa Maswali.31 

Mizani ( Kipimo Cha Akhera ).32 

Daraja Kuelekea Peponi.33 

Pepo.33 

Moto (Jahanam).34 

Rehma Na Huruma ya Allah Haina Kikomo.36 

Hadithi: HOFU YA IBRAHIM.38 

Vitu Tunavyovipata Kwa Kuwa Na Imani Juu Ya Akhera.40 

Uwiano Wa Maisha Ya Dunia Na Akhera Kutokana Na Maisha Yo Mtume Wetu.44 

MASWALI.51 






























MPANGO WA MUNGU: 

OADAR / 55 


Hadithi: WEKA ALAMA MANENO YANGU .56 

Hatma Ya Qadar.60 

Hadithi: HATMA YA EMRE.62 

Maarifa Ya Mwenyezi Mungu Na Qadar.65 

Uhuru Wa Watu Wa Kuchanguwa : Utashi Huru.65 

Hadithi: NINAKiMBiA MBALi NA HATiMA YA MWENYEZi MUNGU KUELEKEA KATiKA HATiMA YAKE.67 

Kazi, Riziki na Kumuamini Mwenyezi Mungu.68 

Hadithi: SIMBA NA MBWA MWITU.73 

Ugonjwa Na Kifo.75 

Shairi: UKWELI UNASHINDA UZURIAMBAO Nl MUOVU.77 

Vitu Tunavyovipata Kutokana Na Kuamini Katika Qadar.78 

Mtume Alikuwa Anachukulia Kila Kitu Klnachotoka Kwa Mwenyezi Mungu Kuwa Ni Kizuri.81 

MASWALI .85 


SAFARI TUKUFU : 
HIJA (Kuhiji) / 89 


Hadithi: ZAMZAM.90 

Hija Ni Nini?.92 

Faida Za Hija.93 

Hadithi: PIPIYA CHOROKO ZILIZOKAANGWA.96 

Kwanini Hija Ni Wajibu?.97 

Shairi: BARABARA YA KUELEKEA KA'BAH.98 

Kab'ah.99 

Maeneo Yanayo Husiana Na Ibada Ya Hija.101 

Shairi: KWA NJIA ZOTE UNAZOPITA.104 

Sehemu Za Kutembelea Makka Na Madina.105 

Mambo Muhimu katika Ibada ya Hija.108 

Matendo ya faradhi ya hija.108 

Wajibu katika ibada ya hija.108 

Ni namna gani tunafanya hija?.112 

Umrah.114 

Umeleta kitu gani kama zawadi ulipotoka hija?.115 

Hija ya Bwana Mtume (Dhulhijja 10 AH/ Mwezi wa Tatu 632 CE).116 

Shairi: IKIWA TU NINGEFUATA NJIA YAKO KWA KUTAFUTA NA KUTAFUTA.118 

MASWALI .119 



































ALAMA YA USIKIVU WETU KWA MWENYEZI MUNGU : 

KUTOA SADAKA YA KUCHINJA /121 


Hadithi: MTIHANIWA URAFIKI.122 

Sadaka ya kuchinja ni nini?.124 

Upi ni muda muafaka wa kutoa sadaka ya kuchinja?.124 

Faida ya sadaka ya kuchinja.125 

Ni nani anaweza kutoa sadaka ya kuchinja mnyama?.127 

Wanyama wanaoweza kuchinjwa kama sadaka.128 

Ni namna gani mtu anatoa sadaka ya kuchinja?.129 

Ni vitu gani mtu azingatie anapokuwa anachinja kwa ajili ya sadaka?.130 

Ni jinsi mtu anachangia na kugawa nyama ya sadaka?.130 

Ni kipi mtu anafanya kwa ngozi ya mnyama wa sadaka?.130 

Sadaka ya nadhiri.131 

Sadaka ya Aqiqah (Sadaka inayotoiewa kwa kuzaliwa).131 

Bwana wetu Mtume na sadaka ya kuchinja.132 

MASWALI .133 


NINAJIFUNZA MAISHA YA MTUME WAN6U: 

SIYAR/ 135 


1 - USHINDI WA MAKKA(MWAKA 630) 136 

a) Washirikina wakiuka mkataba wa Hudaibiyyah.136 

b) Maandaiizi ya jeshi ia waislamu kwa ushindi na maandamano ya Makka.138 

c) Ka'baa inasafishwa kutokana na masanamu.140 

d) Siku ya udugu na kusameheana.141 

A RAFIKI MWAMINIFU ANAPENDA KAMA HIVI .143 

2- VITA YA HUNAYN(MWAKA 630) .144 

a) Hofu ya washirika wa kabila la Hawazin.144 

b) Pindi jeshi la waislamu liliipovamiwa njiani.145 

c) Mtu shujaa kuliko wote.147 

d) Mateka wa vita na vitu vya thamani vilivyopatikana vitani.148 

UKARIMU ULIOKITHIRI .150 

3- MWAKAWAWAJUMBE(MWAKA 630-631) 151 

4- SAFARI NGUMU ZAIDI KULIKO ZOTE: MSAFARA WA TABUK (MWAKA 630) 152 

a) Kujiweka tayari kwa vita.152 

HERENIZA DAMU .154 

































b) Adui ambaye hakukabiliwa na kurudi tena Madina .155 

c) Wale waliobaki nyuma na hawakufuatana katika msafara wa Tabuk.156 

5- HIJAYAWAISLAM(MWAKA631) 157 

6- HIJA YA KUAGANA(MWAKA 632) 158 

7- UGONJWA WA MTUME NA KIFO CHAKE .161 

a) Nimewakumbuka ndugu zangu.161 

b) Ushauri wa mwisho wa Mtume.163 

c) Sala yake ya mwisho [salot] .163 

d) Kukutana na Mola wake.164 

e) Huzuni ilitanda ulimwenguni.165 

MASWALI .166 


f -^ 

TABIA ZINAZOMFANYA MTU KUWA MUISLAM MZURI: 

ADABU / 173 

! _ ' 


TUZIMETAA .174 

ADABU YA KUMKARIBISHA MGENI NA KUWATEMBELEA WENGINE 1 76 

Namna gani tunawakaribisha wageni?.176 

Kipi tunazingatia tukienda kumtembelea mtu?.177 

ADABU YA KUSAFIRI .179 

Kipi tunazingatia tukiwa katika safari zetu?.180 

SAFARI YA MFANO .182 

KUWAPENDA WADOGO ZETU 183 

Ni namna gani tuonyeshe upendo wetu kwa watoto?.183 

NILIUZWA KWA GHARAMA DUNI SANA! .184 

ADABU ZA IJUMAA .485 


MAJIBU 


187 




























■I - I I -I # fr k » m -m ■ m p * 

m m m * m m m m t ¥ m m m m ' * m * 



Ukweli kuhusu maishaja dunia hii 
Kifo na kaburi 
Sikuja hukumu na ufufuo 
Maishaja akhera 

Vitu tunavjovipata kwa kuamnini akhera 

Uiviano wa maisha hajaja dunia na akhera katika maishaja Mtume wetu 




■ H.’»*' 


fr 




m* I ^ ^ 




*** 


+ m 


' ■ ■flU.' 

I 


* 


V - 




* aiV* ' 


































niiislamu 


MAISHA YA MILELE 


llikuwa ni siku nimeanguka kwa sababu ya 
majani ya miti yaiiyokuwa yamedondoka na 
kuonekana nusu uchi, Akisikiliza sauti ndogo 
ya majani Mehmet alikuwa akitembea kuele- 
kea kwa Be§gamlar, Alikumbuka siku za huzuni 
ambapo yeye na rafiki yake Sami, aliyefariki 
na kuzikwa wiki ilizopita, alikua akitembea kwa 
furaha katika barabara hii, Hisia kali za huzuni 
zilimgubika, Macho yalikuwa yamejaa ma- 
chozi ya kuomboleza, Alijisikia mpweke chini 
ya Be§gamlar, Mehmet alitizama kwa umakini 
anga na kusema: 

"Ewe Molal Rafiki yangu Sami alikuwa aki- 
amini kabisa juu ya maisha ya akhera, Alikuwa 
akijuwa kwamba: 


"Maisha ndani ya kaburi yanaanza baada 
ya kifo; na malaika wa mwanzo Munkar na 
Nakir watakuja na kumuuliza mtu aliyekufa na 
watamuuliza: “Ni nani Mola wako? Ni dini gani 
unaiamini? Ni lipi jina la Mtume wako?” Tuli- 
kua tunarudia pamoja majibu ya maswali kwa 
kusema: “Allah ni Mola wangu; Uislam ni dini 
yangu; na Muhammad ni Mtume wangu.” 

Alikuwa akiamini kuwa Malaika aitwaye 
Israfil atapuliza baragumu la mwisho, kila kitu 
kitaangamizwa na siku ya hukumu itaanza, Ali- 
kuwa akiamini kuwa kwa amri yako Ewe Mola, 
baragumu la mwisho litapulizwa kwa mara ya 
pili na watu wote watafufuliwa kutoka katika 
makaburi yao kama vile uamsh© wa ti^uwa 

katika kila majira yaimchipuko, AlikLH|Ka ajnakub- 

t 




^c ,■ 

















O i 












»1 


ali kuwa watu watakusanywa katika sehemu iitwayo Mahsha 
wataulizwa juu ya yale waliyokuwa wakiyafanya katika dunia 

Alikuwa anajua kwamba malaika Kiraman Katibin walikuwa 
wanarekodi matendo yake mazuri na mabaya hapa duniani 
katika kitabu cha matendo na kila mtu atapokea kitabu chake 
siku ya hukumu. Sijui ni mara ngapi tulikua tukiswali na kukuom- 

ba: “Ewe Mwenyezi Mungu! Tufanye sisi miongoni mwa waja 
wako wema ambao vitabu vyao vitatoiewa kwa mkono wa 
kuiia! Ewe Mwenyezi Mungu usitupatie vitabu vyetu vya ma- 
tendo kwa mkono wa kushoto.” 

Alikuwa akiamini kuwa matendo yetu mazuri na mabaya 
yatapimwa katika kipimo maalumu kiitwacho Mizan ambacho 
asili yake hakuna yoyote anayeijua isipokuwa wewe peke yako. 
Alikuwa na yakini kuwa watu watapita katika daraja linaloitwa 
Sirat huka akhera. Waumini safi watapita daraja hilo haraka bila 
kikwazo chochote kufika peponi, na waliokuwa watu waovu ha- 
wataweza kupita na wataangukia katika jahanam au moto. 

Rafiki yangu Sami hakuwa anakiogopa kifo kwa sababu ali- 
kuwa anajuwa kuwa kifo sio mwisho wa maisha bali ni mwanzo 
wa maisha ya milele. Aliitamani pepo na alikua anataka kupata 
Baraka zitakazokuwa zinapatikana huko. Ewe Mwenyezi Mungul 
Tafadhali msamehel Na onyesha rehma zako kwakel Badili ka- 
buri lake kuwa bustani ya peponi. 

Kisha Mehmet akisema amin na kufuta mikano yake usoni. 
Alihisi kuwa balaa la huzuni limeondoka katika kifua chake. Pindi 
alipokuwa anakwenda nyumbani kwao, alikuwa anafikiria "Ni fu- 
raha ya aina gani kukutana tena na rafiki yake peponi!" 

M. Ya§ar Kandemir 


























, . 















^yifume Oljislamu 






MATUKIO YA MAISHA YETU 














- W. 





























'■ja 







































* niiislamu 






NEEMA KUBWA TULIYOPEWA NA MWENYEZI MUNGU 
KATIKA MAISHA YA DUNIA Hll 


Maisha ya dunia hii ni safari 


Sasa hivi kiia mmoja anaendeiea na safari 
ya maisha tuiiyoianza toka siku tuiiyozaiiw/a. Sa- 
fari hii itakuwa ndefu kwa baadhi ya watu na 
fupi kwa baadhi ya watu. Japokuwa kuna uk- 
weii kwamba dunia hii haitakuwepo miieie. 


"Kuwepo katika dunia hii kama mgeni au 
msafiri." ibn Umar aiiyekuwa anaufuata ushauri 
huu wa kitume kwa maisha yake yote, aiikuwa 
akitupa ushauri ufuatao, 


Maisha ya dunia hii ni sawasawa na kituo 
ambacho tumesimama katika safari yetu. iii 
kuueiezea ukweii huu Mtume wetu kipenzi 
(Rehma na Amani ziwe juu yake) aiikuwa akim- 
kamata bega Abduiiah ibn Umar na kusema. 


“Endapo utaishi hadi Jioni, usifarajie ufafika 
asubuhi, na endapo ufaishi hadi asubuhi usifa- 
rajie ufaishi hadi Jioni, chukua fahodhari kipindi 
una afya kwa kipindi uko na maradhi, na kip- 
indi cha uhai kwa kipindi cha kifo." [Bukhari, 
Riqaq, 3) 




Mwenyezl Mungu Mtukufu anasema: 


"Hakika mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tunayoyateremsha toka mbinguni, 
kisha yakachanganyika na mimea ya ardhi wanayokuia watu na wanyama. Mpaka 
ardhi iiipokamiiika uzuri wake, na ikapambika na wenyeji wake wakadhani kuwa wana 
nguvu dhidi yake iiiifikiya amri yetu usiku au mchana, tukaifanya kama iiiyo fyekwa, 
kama kwamba haikuwepo jana. Namna hiyo tunazipambanuwa ishara zetu kwa watu 
werj/e kuhifadhi wanaofikiri." 




■ i.*» 


■ 




























*Tltr 


ciK'r^iJuma misinp pa (S^mani 


Uzuri wa maisha haya ya dunia ni ya 
muda mfupi 

Mola wetu Mtukufu ametupatia uzuri na 
baraka zisizokuwa na ukomo katika dunia hii, 
Mwenyezi Mungu ameupamba ulimwengu 
huu kwa barka nzuri kabisa ambazo tunazihitaji 
na kutuwekea kwa matumizi yetu, Kisha akatu- 
ambia tunufaike na neema hizi na tuonyeshe 
shukrani yetu kwa yule aliyetupa, 

Uzuri wa dunia hii umetunukiwa kwetu 
kwa kipindi Fulani cha maisha yetu, Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anatujaribu kwa namna na 
mahali tunapotumia neema hizo kama, mali, 
afya na elimu/maarifa n,k, tunaweza kuonye- 
sha shukrani, ikiwa hatutasahau ni nani aliyet- 
upa neema hizo na kuzitumia kwa mujibu wa 
dhamira zilizoumbwa kwazo, Itakuwa sio shukra- 
ni kumsahau aliyetupa neema hizi na kuzitumia 
kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu hafu- 
rahishwi na namna ambayo itawadhuru watu 
na viumbe wengine, 

Maisha ya dunia hii ni mtihani 

Dunia hii ni sehemu ya majaribio na 
maisha ya duniani ni jaribio, Kutumia muda 
vizuri katika jaribio ni jambo la muhimu kama 
kuwa na elimu, Kutumia muda vizuri ni kitu 
cha muhimu sana; kwa kuwa hakuna kureje- 
sha muda nyuma kwa muda wa jaribio ku- 
pita katika dunia hii, Watu ambao hawafa- 



",,,,ambaye ameumba mauti na uhai 
ili kukujaribuni ni nani miopngoni mwenu 
mwenye matendo mazuri zaidi,,," 


hamu thamani ya muda mfupi waliopewa 
katika dunia hii na kupoteza pumzi zao, 
siku,miezi na miaka hakika watakuja kujutia, 
Mola wetu Mtukufu anaelezea ukweli huu 
katika Ouhan Tukufu kama ifuatavyo; 

"Mpaka yatapomflka mautl mmoja 
wao,husema: Mola wangu Mlezll Nlrudlshe. 
III nltende mema sasa badala ya yale nlll- 
yoyaacha..." (Mu'minun 23: 99-l 00) 

Manung'uniko hayo ya watu baada ya 
kifo, japokuwa, hayatawapa faida yoyote, 
Mwenyezi Mungu Mtukufu atakumbusha 
fursa za dunia hii na muda waliopewa kwa 
kusema; 

"...kwanl hatukukupenl umrl wa kutosha 
kukukumbuko mwenye kukumbuko? Na 
akakujlenl MwonyaJI kwenu..." (Fatir 35: 37) 

Dunia hii ni shamba la akhera 

Dunia hii ni sehemu ya fursa ya kuipata 
pepo, Ingawa aidha kuipata au kuipoteza 
pepo katika dunia hii, Hakuna hata tendo moja 
katika dunia hii litabaki bila malipo, lakini tuta- 
ona matokeo ya matokeo yake akhera, Ikiwa 
tutafanya matendo mazuri katika dunia hii, 
tutapata malipo akhera, Kama ilivyo Mwe- 
nyezi Mungu wetu Mtukufu atatulipa matendo 
yetu mazuri, atatoa adhabu kwa wale ambao 
watafanya matendo maovu. 



"Afanyae wema atalipwa mfano wake 
mara kumi na afanyae ubaya hatalipwa 
ila sawa nao tu, Na wao hawatadhulu- 
miwa," 












- niiislamu 




VAZI LA KIJANI 

Tunapokuwa tunakimbiliana kwa mmoja —Unajuwa kuwa siendi msikitini. Nilimwam- 
wetu, muadhini alikuwa akitoa adhana ya swa- bia; 
la ya ijumaa. Nilimwambia: 

— Najuwa lakini ninashangaa kwanini? 
Alijibu: 

— Sijui ila sitaki tuu. Labda nina mazingira. 
Pia sipendi suruali yangu kupata mikunjo na 


— Twende msikitini. Unajua leo ni siku ya 
ijumaa, Kwa sababu hakukubaliana na pende- 
kezo langu la mwanzo, alisema; 




































ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 



Sikuweza kusaidia iia niiitabasamu: 

— Unatania, sivyo? hivi ni nani anayeweza 
kuacha kwenda msikitini kwa udhuru huo? Alise- 
ma: 

— Nina yakini, Kama unavyojua, ninapen- 
da sana mavazi tena hususani yenye "rangi ya 
kijani," llikuwa ni kweli, Alikuwa mara zote akivaa 
kitu chenye kivuli cha kijani na nguo zake mara 
zote zilikuwa zimenyooshwa, Kisha nikamuuliza: 

— Umewahi kwenda msikitini? 

— Ndio, alisema, Nilikwenda msikitini na 
babu yangu nilipokua mdogo; lakini sifikirii 
kuwa nitakwenda huko tena, 

Nilishangazwa na maneno yake na yalini- 
fadhaisha sana kwa kuanzisha mazungumzo, 
Kisha tukashikana mikono na kuondoka. Miezi 


miwili boada ya kuzungumza," niliambiwa 
kwamba rafiki yangu alikuwepo msikitini, Nilik- 
wenda muda huo huo, Alikuwa mbele ya mku- 
sanyiko wa watu alikuwa amefunikwa na nguo 
ya kijani, Nilikuja karibu yake na kumwambia 
kwa sauti ya chini: 

— Nilifikiri hutakuja msikitini, 

Hakunijibu, kwasababu alikuwepo katika 
jeneza na alikua amefunikwa kwa nguo ya ki- 
jani juu ya jiwe la musalla* akisubiri swala ya 
jeneza. 

Cuneyd Suavi 


* Jiwe la musalla: nl Jlwe ambalo Jeneza lln- 
awekwa klplnda cha shughull za mozlshl. 










niiislamu 


MUDA TUNAOACHA VITU VIZURI VYA DUNIA Hll: KIFO 


Kiasi cha muda Fulani kimetolewa kwa 
kila mwanadamu katika dunia hii, Tunakamili- 
sha wakati wetu kwa kifo na tunaenda katika 
ulimwengu mwingine. Kifo ni mwisho wa mai- 
sha katika dunia hii na mwanzo wa maisha 
mengine ya akhera, 

Kama ilivyo kwa maisha kifo ni Baraka pia 
kwetu, Ni Baraka kubwa hususani kwa mgonjwa 
au kwa mtu aliyefikia umri wa uzee. Kwa mfano 
tufikirie babu wa mababu zetu wako hai. Ka- 
tika hali hiyo nani atamtizama mwenzie? Kila 
mtu atakua anaishi kwa ugumu wa hali 
na umasikini, Kisha tutaelewa ni 
Baraka kiasi gani kifo kinakua 
na ugumu mkubwa wa 
maisha uliopo kwa watu 
hao. Kwahiyo hatut- [ 
akiwi kuogopa kifo ila 
tunatakiwa kuogopa 
kutoweza kutenda ma- 
tendo mema. Kukataa 
akhera na kuogopa kifo 
hakizuii kitu. Kutoamini 
akhera hakuzuii maisha baa- 
da ya kufa lakini kunazuia kuin- 
gia peponi. 

Kifo kinabeba maana sawa na kama 
ilivyo kuzaliwa kunavyobeba maana kwetu. 



Watu wanaacha matumbo ya mama zao 
na kuja katika dunia hii. Ni kama wanazaliwa 
katika akhera kutoka katika dunia hii. Wakati 
wanafumba macho yao katika dunia hii wa- 
nayafumbua katika ulimwengu mwingine. Kuja 
kwetu katika dunia hii kunatokea kwa amri ya 
Mwenyezi Mungu. Kuondoka kwetu kwenye 
dunia hii pia kutatanyika kwa amri yake Yeye. 

Kifo ni kama kulala. Ndio maana kifo 
kinaitwa "ndugu yake mdogo na kifo." Wale 
wanaolala usingizi wa kifo wanafumba macho 
yao katika dunia hii na kuyafumbua kwenye 
maisha mapya, 

Kifo hakimaaanishi mwisho wa 
kuwepo isipokua kifo kinamaani- 
sha mwanzo wa maisha mamoja 
kwenda maisha mengine. Pindi 
tunapokufa, tunaondoka katika 
dunia hii ambayo tulikuja kwa 
muda mfupi wa majaribio. Na tu- 
naenda katika makazi z ya milele. 



Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Popote mtakapokua mauti yatakufikieni, 
Flata kama ni katika ngome zilizo na ngu- 
vu..." 












c:^t^'ifun^a misinppa cS^mani 



KIFO NDANI YA MAJIRA YA MAJANI KUPUKUTIKA 


Kwanza jani linadondoka kutoka katika nnti, Kisha mengine yanafuata, Majani 
yanapukutika kwa kufuatana, Yale ambayo muda wake umefikia aidha yanaenda chini 
ya ardhi au yatachanganyika na maji. 


Watu wengi wanaacha sehemu hizi pamoja na majani, Mawaridi yanapooza; 
ndege wanaacha kuimba; vipepeo wanatoweka, Miti inageuka na kuwa mafuvu na 
misitu inageuka na kuwa maeneo ya makaburi, Miezi michache iliyopita kila sehemu 
katika eneo hili lilikua na maisha, lakini sasa hivi ni watumishi wa makaburini pekee ndio 
wanaotembea tembea, Wale ambao wameliacha eneo hili walikua wakija hapa na 
kutabasamu, Wote walikua na furaha kuwepo hapa, Kisha, kwanini sasa wanaondoka? 
Kwasababu wanatakiwa kufanya hivyo, Hawakua na namna tena, Kama ilivyokua ha- 
wakua na uchaguzi wa kuja, Yupo Mmoja anayewaleta na kuwatuma, Wakati wanakuja 
kwa amri yake, dunia ilikua imepambwa kkwa kila namna ya vitu vizuri, Sasa inavuliwa 
kutoka katika mapambo yake na inavaa sanda yake nyeupe. 


Umit §im§ek,v 






















■* 


T 




Mtume wetu kipenzi amesema: 


Kaburi ni kituo cha kwanza katika njia ya 
kueiekea kwenye maisha mapya ambayo 
yanaanza na kifo/mauti. Kipindi kati ya mauti 
na ufufuo kinaitwa "maisha ya kaburini," Kiia 
mtu atayapitia maisha ya kaburini hata kama 


hajazikwa kaburini, Pia inaitwa "uiimwengu wa 
barzakh (kizuizi)" kwa kuwa kinazuia kuja tena 
katika dunia hii. 

Watu watakuwa wanashughuiikiwa katika 
makaburi yao kwa mujibu wa matendo yao ka- 
tika dunia hii. Maiaika wawiii wanaoitwa Munkar 
na Nakir, watakuja kwa aiiyekufa na kumuuliza; 
“Ni nani Mola wako? Nani Mtume wako? Ni ipi 
dini yako?” Wale waliokuwa wanafanya ma- 
tendo mazuri katika dunia hii watatoa majibu 


GETI LA DUNIA KWENDA AKHERA: 

KABURI 

sahihi kwa maswali hayo na dirisha la peponi 
litafunguliwa kwao. Makaburi yao yatatanuliwa 
na kuwa makubwa sana. Wasioamini, washiriki- 
na na wanafigi hawataweza kutoa majibu sahi- 
hi ya maswali hayo. Kwa hiyo, dirisha la motoni 
litafunguliwa na makaburi yao yatabanwa na 
kuwa membamba sana, Nafsi za wasioamini 
na wanafigi zitapata tabu katika makaburi yao; 
hali ya kuwa nafsi za waumini zitaishi kwa furaha 
na raha tele zikiwa zimejazwa kwa kila namna 
ya baraka. 


"Kaburi ni kituo cha kwanza cha akhera. Ikiwa 
mtu atapita atafaulu katika kituo hiki, vituo 
vinavyofuata vitakua vyepesi. Ikiwa hatafaulu 
katika kitio hiki, vituo vinavyofuata vitakua 
vigumu mno kupita." 





r.'r 


















Je, tuko tayari na Akhera? 


Ili kujiandaa wenyewe na akhera kutumia 
muda wetu vizuri ni kitu cha muhimu sana 
ambacho tunatakiwa kukitilia maanani 
zaidi. Rasilimali pekee tuliyonayo ni muda 
mchache tu tuliopewa, Kila kitu kinaweza ki- 
kanunuliwa kwa pesa; lakini kununua muda 
ni kitu kisichowezekana. Kufa hali ya kuwa 
ni muuumini inatakiwa iwe ni dhamira yetu 
kuu. Jambo hili limeamrishwa na Mwenyezi 
Mungu katika aya ifuatayo: “Enyi mlio- 
amini! Mcheni Mwenyezi Mungu kama 
ipasavyo kumcha; wala msife ila nanyi 
ni waislam.” (Ai-i imran 3: 102 ) sababu tunat- 
akiwa kuishi maisha yetu yote katika namna 
ambayo itatuwezesha kutupa pumzi yetu 
ya mwisho kama waumini. 



Mtume wetu kipenzi amesema: 


"Utakufa kama ulivyokua unaishi na utakuja 
mbeleya Mwenyezi Mungu kama ulivyokufa." 


(Fayd al-Qadir, V, 663) 




Mtume wetu kipenzi amesema: 


"Mtu mwerevu ni yule anajiuliza maswali kuhu- 
su mwenendo wake na kujiweka tayari kwa ajili 
ya maisha baada ya kifo," 


(Tirmidhi, Oiyamah, 25) 




Mtume wetu kipenzi amesema: 


"Kaburi aidha ni bustani miongoni mwa ma- 
bustani ya peponi au shimo miongoni mwa 
mashimo katika moto wa Jahanam." 


(Tirmidhi, Oiyamah, 26) 



















niiislamu 


NJOZI ZA U5IKU 



Tangu miaka yangu ya utotoni nilikuwa 
mara zote nikiogopa kuwepo katika mazingira 
yaliyofungwa na niiikuwa ninakimbia kutoka 
katika maeneo hayo. Baadaye niiigunduwa 
kuwa huu ulikuwa ni ugonjwa, lakini sikuwohi 
kupona kutokana na ugonjwa huo. Muda 
si mrefu nilikuwa ninaenda kuingia katika 
mazingira hayo yaliyofungwa, hata kama 
siyotaki, Nilizungushiwa sanda na nilikuwa 
nawekwa nadani ya jeneza. Nilikuwa nikiyasikia 
mazungumzo ya watu na mara nyingine nilikua 
ninawaona japokua macho yangu yalikua 
yamefumba. V\/alikua wanasema: 

— Maskini kijanal Amefariki katika umri 
mdogo, wakati alikua na mambo mengi sana 
ya kufanya huko mbeleni, 

llikuwa ni kweli nilikuwa nimeacha kazi 
nyingi sana ambazo hazijamalizika. Kwa 
mfano; nilikuwa nimepanga kufungua 
sehemu ya kijanawangu kuisimamia. Nilikuwa 
bado sijamaliza malipo yangu ya video na 


gari, Sasa mipango yangu ya kufungua 
kampuni yangu kubwa na kuwakusanya 
marafiki zangu pale zilikuwa zimebadilika na 
kuwa ndoto tu. Japokuwa winta ilikuwepo katika 
mlango wetu, sikuwa nimepanga nguvu kwa 
ajili yake; sikuweza pia kukabiliana na kuweka 
paa. Nilipokuwa ninafikiria kuhusu kazi zangu 
ambazo hazijaisha, nilistaajabishwa na sauti 
iliyotaka katika spika. Sauti ilikuwa ikijirudiarudia 
katika kila kona ya ubongo wangu ikisema: 


— "Muda umekwenda sana sasa hivi." 
Nilitamani muda ungekuwa haujaenda, 
Nilikuwa bado sijaelewa ni jinsi gani ile ajali 
ilivyotokea, hali ya kuwa nilikuwa ni dereva 
mzuri. 


Wakati ninajaribu kukumbuka kitu gani 
kilichotokea, niliwaona marafiki zangu wakiwa 
wanafunga jeneza langu. Nilitaka kuwazuia 
na kujaribu kupiga mayowe kwa sauti kubwa 
kadri nilivyoweza; lakini sikuweza kusogea wala 
kutoa sauti, Muda mfupi nilikuwa katika giza 
la jeneza langu. Nilitazama kwa kutumia 
nyufa ziliokuwepo katika jeneza langu. "Mungu 
wangu." Nilisema. Ni nini kinakwenda kutokea 
kwangu sasa hivi? Sikuweza kufikiria kitu 
chachote kwa sababu ya kitisho nilichokuwa 
nacho, Kisha watu wakalinyanyuwa jeneza 
langu na kuanza kulibeba. Bila shaka 
kutokana na sauti ilisikika mvua ikinyesha. 
Matone ya mvua yalichanganika na kelele 
za jeneza, Nadhani tulikuwa tunaelekea 


««a ■ 




































ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 


Hapo ndipo nikakumbuka. Japokuwa 
msikiti ulikuwepo karibu sana na nyumbani kwetu 
na nilikuwa ninaitwa kila siku kwa ajili ya swala 
tano, sikuwahi kupata muda wa kwenda hapo. 
Kama nilivyokua nikisema mara kwa mara, 
nilikuwa ninafikiria kuanza kuswali na kuacha 
tabia zangu mbaya pindi nitakapofikisha umri 
wa miaka hamsini. 

Ndio, ndio! Ikiwa ajali ile haikutokea, 
ningekuwa mtu wa ajabu sana. Sauti niliyokuwa 
ninaisikia mwanzoni ilikuwa inajirudia tena kwa 
mara nyingine: 

— "Muda umekwenda sana sasa hivi. 
Muda umekwisha." 

Muda kidogo baadaye swala yangu ya 
jeneza ilikwisha na watu walilibeba tena juu 
jeneza langu. Wakati tunapita katika mgahawa 
wa kahawa sehemu nilipokuwa ninakwenda 
kucheza karata na marafiki zangu kila siku, 
nilikuwa ninasikia sauti zao za furaha kutoka 
ndani. Nikafikiria huwenda taarifa za msiba 
wangu hazikuwa zimewafikia bado. Kisha 
sauti zikaanza kupungua kwa mbali. Nilipohisi 
kuwa nimebebwa kimshazari, niligundua kuwa 
tulikuwa tunateremka kuelekea katika eneo 
la makaburi.nilikuwa ninaelewa kuwa mvua 
kubwa ilikuwa inanyesha kwani maji yalikuwa 
yanadondoka kupitia nyufa za jeneza langu 
na sanda yangu ililowana. Bado nilikuwa 
ninasikiliza kwa makini sana nini watu walikua 
wanazungumza. Baadhi ya marafiki zangu 
walikuwa wanazungumzia kuhusu kudorora 
kwa masoko na wakati baadhi walikuwa 
wanashabikia kuhusu timu ya taifa katika 
mchezo wa mwisho. Mtu mwingine alikuwa 
anamnong'oneza mwenzie sikioni: 

— "Harara za maiti huonekana kuanzia 
siku anayokufa. Wote tumelowana." Sikuweza 
kuamini kile nilichokuwa ninakisikia. Inatakiwa 
kuwa nimekosea. Hawakuwa marafiki zangu 
ambao nilijitoa kwao usiku na usingizi wangu? 
Muda mfupi safari yetu ilifikiya tamati na jeneza 
langu lilikuwa linawekwa chini katika udongo. 
Lilifunguliwa na mwili wangu usiokuwa na maisha 
ulinyakuliwa na baadhi ya mikono na ulikuwa 
ukiteremshwa katika shimo ambalo ndani 


yake maji ya mvua yalikuwa yamejikusanya 
kwa chini. Nilitazama huku na huku. Mungu 
wangu! Hili sio kaburi langu? Kwanini sikuwahi 
kufikiria kuwa kuna siku moja nitakuja ndani ya 
shimo hili. Mayowe yangu hayakuweza kusikika 
na mtu yoyote na nilikuwa nikiwasikia marafiki 
zangu wakiharakisha kulijaza udongo kaburi 
langu. Kwa mara nyingine tena nilikuwa katikati 
ya giza totoro. Nilianza kuomba kwa unyonge 
wangu wote nikisema: 

— Mola wangu mpendwa! Hauwezi kunipa 
nafasi nyingine tena ili kwamba niwe mtumishi 
wako kama utakavyo na kulibadili kaburi langu 
kuwa bustani ya pepo? 

Sauti hiyo hiyo ilijirudia kwa ukali mara hii: 

— "Muda umekwenda sana sasa hivi. 
Kila kitu kimekwisha." Kaburi langu lilifunikwa 
na mbao na sauti ya udongo ilisikika ikigonga 
mbao hizi iliniogopesha. Nilitumia nguvu 
zangu zilizobaki na kufumbua macho yangu. 
Ndipo nilipogunduwa kuwa nilikuwa usingizini 
katika kitanda change chenye raha kabisa. 
Nilikuwa ninaota ndoto ya ajabu. Jirani yangu 
wa mlango unaofuata alikuwa anajaribu 
kuniamsha na kusema: 

— Imekwisha. Tizama imekwisha. Hauna 
haja ya kuogopa tena. 

Taratibu nilikaa kitako. Nilikuwa 
nimelowana kwa jasho. Nadhani nilipoteza kilo 
ishirini kwa mara moja. Kulikuwa na dhoruba 
nje na nyumba yangu ilikuwa inatikisika kwa 
mingurumo ya radi. Wakati nikiwa najitahidi 
kurudia katika hali ya kawaida toka kwenye 
athari ya ndoto yangu, nilikua pia ninaomba: 

— Mola wangu mpendwa! Ninakushukuru 
mara elfu moja! Kipi kingetokea, endapo 
usingenipa nafasi ya pili ya kuwa mja wako 
mwema. 

Cuneyd Suavi 




. V 


tSfA '' 

n'* - 




w 


, - ™- , 




' 


. w. 


. w. 



. tk» . 









MAISHA YETU HALISI NA MAISHA YA MILELE: AKHERA 


Akhera ni msemo unaotumika kwa maisha 
yatakayokuja baada ya kifo, Kuamini akhera ni 
moja ya nguzo za Imani iliyoorodheshwa ndani 
ya Quran mara kadhaa wa kadhaa pamoja 
na kumuamini Mwenyezi Mungu. Yule ambaye 
anakataa ufufuo, anayezingatia matendo ya 
kidunia baada ya kufa, uwepo wa pepo na 
moto kutouamini Uislamu na kuwa kafiri, 

Maisha baada ya kufa na matendo am- 
bayo yatatokea akhera ni mambo yanayohusi- 
ana na ghaibu(siri), Hatuwezi kuyahisi kwa hisia 


zetu wala kuyaelezea kwa majaribio. Quran Tu- 
kufu na maneno ya Mtume wetu(rehma na Am- 
ani ziwe juu yake) ni vyanzo pekee vya habari 
kuhusu maisha ya akhera, Jukumu letu ni kua- 
mini kwayo; kukubaliana na ukweli tuliopewa 
na Mwenyezi Mungu Mtukufu; bila kusahau ni 
kipi kitakwenda kuhesabiwa kuhusiana na ma- 
tendo yetu. 






Mwisho Wa Maisha Na Amri Katika 
Uiimwengu: 

_ 


Siku Ya Hukumu 


J 


Kama ilivyokuwa kwa kila kiumbe juu ya du- 
nia, dunia yenyewe imekadiriwa umri wake 
wa kuishi. Kiumbe hai ambacho muda 
wake umekwisha hufariki, Pindi muda wa 
dunia kufa itakua ni siku ya hukumu, 

Qiyama inamaanisha mwisho wa mai- 
sha na amri zinazofahamika katika ulimwengu. 


Itatokea kwa moja kati ya malaika wakuu au 
Israfil kupuliza kifaa kiitwacho baragumu am- 
abyo asili yake haifahamiki. Hili litakuwa pulizo 
la kwanza la "baragumu." Amabapo Qiyama 
kitasimama, hapatakua na kiumbe hai cho- 
chote kitakachobaki duniani na mipangilio ya 
dunia na mbingu itavurugika. Jua litatoweka, 
nyota zitatawanyika; bahari zitachemka na 



Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Mbingu itakapochanika, Na nyota zita- 
kapo tawanyika, Na bahari zitakapo pa- 
suliwa, Na makaburi yatakapo fukuliwa, 
Hapo kila nafsi itajua ilichokitanguliza na 
ilicho kibakisha nyuma." 



(Infitar 82; 1-5) 





















misinp pa (S^mani 





milima itagongana yenyewe kwa yenyewe. 
Siku hiyo kila kitu kitavurugika na mpangilio wa 
ulimwengu utavurugika pia. 

Hakuna yoyote isipokua Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anayejua kuhusu siku ya Hukumu ita- 
tokea lini. Hii imeelezwa bayana katika Quran 
Tukufu na maneno ya Mtume. Mtume wetu Kip- 


enzi alieleza tu kuhusu dalili zinazoonyesha siku 
ya Hukumu inakaribiria. Hata hivyo sio lazima na 
muhimu sana kwetu kujua ni lini Siku ya Hukumu 
itatokea. Jukumu letu ni kufanya maandalizi 
stahiki kwa ajili ya akhera yetu ambayo itaanza 
kwa mauti yetu. Kwa maneno mengine ni kuji- 
weka tayari kwa ajili ya maisha baada ya kifo 
kama kwamba unakwenda kufariki kesho. 



Tutafufuliwa kama mbegu zilizotawa- 


nyika juu ya Dunia: 





Matamshi ya Imani yanajumuisha kipande 
hiki “wa’l ba’thu ba’d al-mawt’’ ikimaanisha 
kwamba "ninaamini kuwa kuna ufufuo baada 
ya kifo/mauti." Kanuni hii inajumuisha moja ya 
nguzo za Imani katika Uislam. Muda mfupi baa- 
da ya mwisho wa dunia, Israfil atapuliza bara- 
gumu mara moja zaidi kwa wakati huo kwa 
mapenzi ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa 
wakati huo kwa pulizo la pili la baragumu vi- 
umbe wote waliokua wakiishi toka mwanzo wa 
uumbaji hadi mwisho wake watafufuliwa. 


Maswali kama, "Nini kitafokea kwetu sisi? 
Hivi kweli ufufuo unawezekana? Ni Dhahiri yam- 
etawala katika akili za watu. Miti ambao inapu- 
kutisha majani yake katika kipindi oha kiangazi 
na kuota tena kipindi cha mchipuko. Mbegu 
zilizokufa katika ardhi zinaanza kuota na kumea. 
Mbegu zilizokufa zilizodondoka zinageuka na 
kua miti mikubwa yenye uhai. Kila siku kuna 
maelfu ya seli zinakufa katika miili yetu na seli 
mpya zinaziba nafasi hizo. Ikiwa tunajichungu- 
za kwa makini na kujitathmini sisi wenyewe na 
ulimwengu, tunaweza tukaona mifano mingi 
sana inayoonyesha uwezekano wa ufufuo baa- 
da ya mauti. 


Mola wetu anachukua na kutoa uhai 
anaelezea uhalisia huu katika Quran Tukufu ku- 
pitia mifano. Mifano hii inaelezea uwepo wa 
ufufuo ambao unaonekana katika kila hatua 
ya maisha yetu; 


Ufufuo 


“Enyi watu! Ikiwa nyinyi mna shaka ya 
kufufuliwa basi kwa hakika sisi tuiikuumbeni 
kutokana na udongo, kisha kutokana na 
manii, kisha kutokana na kijande cha damu 
iiiyogandana, kisha kutokana na kipande 
cha nyama chenye umbo na kisichokua na 
umbo, ili tukubainishieni... 

Na unaiona ardhi imetuiia kimya kama 
iiiyokufa, lakini tunapoyateremsha maji juu 
yake husisimka na kututumka na kumea kiia 
namna ya mimea mizuri. 

Hayo ni kwa sababu hakika Mwenyezi 
Mungu ndiye mwenye haki, na kwamba Yeye 
ndiye mwenye kuhuisha wafu, na kwamba 
Yeye ni muweza wa kiia kitu. 

Na kwamba saa itakuja hapana shaka 
kwa hilo, na kwamba Mwenyezi Mungu atawa- 
fufua waiio makaburini.’’ (Hajj 22 :5-7) 



"Na okatupigio mifano, na akasahau 
kuumbwa kwake, akasema; Ni nani 
atakayehuisha mifupa nayo imekwisha 
mung'unyika? Sema; Ataihuisha huyo 
huyo aliyeiumba mara ya mwanzo. Na 
Yeye ni mjuzi wa kila uumbaji. 


(Yasin 36; 78-79) 





















Oljislamu 




^i-r 








UAMSHO KATIKA MSIMU WA MCHIPUKO 


Hapakuwepo na dalili yoyote ya mai- 
sha katika dunia na kwa viumbe juu yake, 
Kiumbe hai wa mwisho kuwepo hapa ali- 
ohanganyika na dunia miezi miohaohe 
iiiyopita; hapakuwepo japo na ishara ku- 
tokana na majani yaliyodondoka kutoka 
katika miti, Miti iiiyokufa pekee ndio iliyoku- 
wepo, miti isiyokuwa na uhai iiibakia kama 
mafuvu, Haikuonyuesha hata daiiii kidogo 
ya maisha. 


Kila ua lilikua ni mwaliko wa upendo 
kwa vipepeo, Kila mmoja kati yao anakua 
ni mwenyeji wa maelfu ya wageni katika vi- 
fua vyao, Wanaleta sukari kutoka katika ha- 
zina ya Huruma ya Mola wao Mlezi, Vipep- 
eo matokeo yake wanabeba kizazi kijacho 
cha maua ambayo yalikua wenyeji wao, 
hivyo dunia inaweza kutabasamu kwa 
maua mapya katika kipindi cha uamsho 


Kisha ikaja bishara njema ya uamsho 
wa dunia, Anga ilitikisika kwa habari hizi, 
Jua liliotabasamu kwa sababu ya habari 
hii, Na dunia ilianza kuvua sanda yake. 


Wale waliobaki hawakuwa wameacha 


japo kielelezo nyuma yao, Baadhi ilikuja la- 
kini hawakujulikana hata ni wapi ilikua ime- 
tokea, llitokea mmoja baada ya mwingine 
kama kwamba ilikuwa imetokea kusikoju- 
likana, Tizama ishara za Huruma ya Mwe- 
nyezi Mungul Jinsi anavyofufua vilivyokufal 


Mafuvu yanachipuka mmoja baada 
ya mwingine, Majani, maua, na matunda 
yaliongezeka kutoka katika matawi yaliyo- 
kauka, Kwa mamia na maelfu ya ndimi 
kila mmoja kati yao anaanza kuimba kwa 
Yule aliyewapa wao maisha, Tizama ishara 
za Huruma ya Mwenyezi Mungul Jinsi ana- 
vyofufua vilivyokufal Jinsi alivyoistawishal 
Jinsi alivyowapa maneno 


Mauwa na vipepeo hawa wanaweza 
kuwa wamekufa muda mrefu unapokuwa 
unawatazama, Haijalishi, Watakuja wapya 
watakaoamshwa katika nafasi zao, Wale 
waliotoweka na wale watakaokuja baa- 
daye; kwa maneno mengine viumbe wote 
wataongea kwa umoja kuhusu Mtoaji wa 
Maisha, Watasema pia kwamba "sisi ni bi- 
nadamu" na watamuonyesha Mwenyezi 
Mungu kama wa pekee na milele kwa 
wale ambao wanamuona kwa macho ya 
Nyoyo zao, Na kila mara dunia hufufuliwa, 
sauti ya Quran itarindima katika ulimwen- 
gu: 


“Basi ziangalieni athari za rehma ya 
Mwenyezi Mungu, jinsi alivyo ihuisha ar- 
dhi baada ya kufa kwake. Basi hakika 
huyo biia shaka ndiye Mwenye kuhuisha 
wafu. Na Yeye ni muweza wa kiia kitu.” 
(Rum 30; 50) 

rT. 










.V 





























misinfipa (^S^mani 







■\ 


lli tuweze kuulizwa maswaii 
tutakusanyika mbeie za Mwenyezi 

^ Mungu Mtukufu: 

=aJ^ ___ 


Hukumu ya mwisho 


J 


Tutakapokuwa tunafufuliwa, tutatoka ka- 
tika makaburi yetu na tutakusanyika mbele za 
Mwenyezi Mungu ili kuuiizwa maswali kwa kipi 
tulichokifanya katika dunia, Mkusanyiko huu un- 
aitwa "hashr" na sehemu ya kukusanyika inaitwa 
"Mahshar". 

Katika siku ya Mahshar tutakusanywa na 
tutaanza kusubiria mbele za Mwenyezi Mungu 
Mtukufu katika sehemu isiyokuwa na mwisho 
chini ya joto lisilokuwa na mfano. Mola wetu 
anaelezea siku hiyo kwetu kama ifuatavyo; 

“Na siku tutakapo iondoa miiima na kui- 
ona ardhi iwazi, na tutawafufua wala hatut- 
amwacha hata mmoja kati yao. Na watahud- 
hurishwa mbele ya Mola wao Mlezi kwa safu 
(wataambiwa): Mmetuijia kama tulivyokuum- 
beni mara ya kwanza! Bali mlidai kuwa hatut- 
akuwekeeni miadi.” (Kahf 18:47-48) 


Kila nafsi itaulizwa juu ya matatizo yake katika 
siku hiyo ya Mahshar, Itakua ni siku ngumu sana 
kwa watu, Itakua ni siku ya mfadhaiko mkubwa 
mno, kutetemesha na siku ya kuogopesha, Siku 
hiyo hapatakuwepo japo na wasaa wa kutaza- 
ma na kuhusika na ndugu zake wa karibu: 

“Siku ambayo mtu atamkimbia nduguye, 
Na mamaye na babaye, Na mkewe na wa- 
nawe, Kila mtu miongoni mwao siku hiyo 
atakuwa na lake la kumtosha. 

Na siku hiyo zipo nyuso zitazo nawiri, Zita- 
furahika, zitachangamka, Na nyuso nyingine 
siku hiyo zitakuwa na mavumbi, Zimefunikwa 
na giza, Hao ndio makafiri watenda maovu.” 

(Abasa 80; 34-42) 







- - , 

fe 'f' Mtume Wetu Kipenzi anasema: 

“Mwenyezi Mungu atawapa vivuli kwa watu saba, siku ambayo 
hapatakuwepo na kivuli isipokua kivuli Chake. (watu hawa saba ni): 




Kiongozi mwadilifu, 

Kijana aliyedumu katika ibada ya Mwe- 
nyezi Mungu (hii inamaanisha kum- 
wabudu Mwenyezi Mungu kikwelikweli 
toka udogoni mwake), 

Mtu ambaye moyo wake umefunga- 
mana na msikiti (hii inamaanisha kuswali 
swala za faradhi ndani ya msikiti katika 
mkusanyiko), 

Watu wawili wanaopendana kwa ajili 
ya Mwenyezi Mungu, wanakutana na 
kutengana kwa ajili ya Allah pekee. 


Mwanaume atakayekataa wito wp 
mwanamke mrembo kwa ajili ya jimai 
naye na kisha akasema: Ninamuogopa 
Mwenyezi Mungu, 

Mtu anayetoa sadaka kwa dhati kiasi 
kwamba mkono wake wa kushoto hau- 
fahamu kiliohotolewa na mkono wa 
kulia(hii inamaanisha hakuna anayejua 
ni kiasi gani alichokitoa kama sadaka), 

Na mtu anayemkumbuka Mwenyezi 
Mungu katika upweke wake na macho 
yake yakabu bujika machozi, ^ 

(Bukhari Adhan, 36) 



















niiislamu 



MTU ALIVeMKATAA MWeNYGZI 
MUNGU NA AKHGRA 



zabibu na tende zake zilikua tayari zimeiva, Mtu 
huyu tajiri ali\A/aalika marafiki zake na alitaka ku- 
\A/aonyesha utajiri wake. Aiipanga kuwapeleka 
marafiki zake katika ziara kuzungukia masham- 
ba na bustani zake hivyo alikua anakwenda ku- 
pata nafasi ya kuwaonyesha mali zake, 

Mmiliki wa mabustani alikua anatembea 
na marafiki zake kuzunguka mashamba na 
bustani zake akiwaelezea kuhusu matunda na 
thamani yake. Alikuwa kweli anafurahia kuji- 
onyesha mbele za marafiki zake juu ya utajiri 
wake. Alikua anahusiana sana na mali zake kia- 
si kwamba haikuwahi kutokea kuwa Mwenyezi 
Mungu ndiye alikuwa amemruzuku mali zote 
hizi, Alikuwa anafikiri tu kuhusu mali zake, Akiwa 
na majivuno ya vitu vyake, alisema kuwaambia 
marafiki zake: 


— Nina mali nyingi kuliko mlizonazo nyinyi 
na pia nina heshima kubwa kuzidi nyinyi katika 
jambo la kuwa na watoto. 


Kisha wakaingia katika bustani nyingine. 
Zabibu zilizoiva zilikuwa zimenawiri, Bwana yule 
tajiri akaanza kujivunia kuhusu bustani hii pia, 
akisema: 


— Sifikiri kabisa kuwa bustani hii itaharibika. 
Sifikirii pia kuwa dunia hii itakwisha. Hata kama 
dunia hii itakuja kufikia mwisho, Mwenyezi Mun- 
gu atanipa mimi bustani nzuri zaidi kwa kuwa 
mimi ni mtu ninayeheshimika na mwenye mali. 
Mwenyezi Mungu atanipa mimi kwa sababu ya 
• ^wasi/utajiri wgngu.'' 


Hapo zamani palikuwepo na marafiki 
wawili, Mmoja kati yao alikuwa na watoto we- 
nye afya njema na mali nyingi sana. Mtu huyo 
alikuwa anamiliki mashamba makubwa mawili, 
Mashamba yake yalikuwa yamezungukwa na 
mitende, Palikuwa na mashamba makubwa 
sana yaliyokuwa yakimwagiliziwa na mito baina 
ya bustani zake. Ilikuwa ni kipindi cha jua kali na 





















ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 


Rafiki yake ambaye aiikuwa muumini na 
anayeamini juu ya Mwenyezi Mungu na siku ya 
Hukumu akafadhaishwa sana na maneno yake 
na akamtahadharisha akisema: 


— Unamkataa Yuie aiiyekuumba wewe 
kutokana na mavumbi, kisha akakutengeneza 
na kua mtu katika tumbo ia mama yako? Un- 
atakiwa kujua kwamba mimi ninampenda kwa 
moyo wangu wote Mwenyezi Mungu na sim- 
shirikishi na kitu chochote na Yeye. Hata kama 
unatakiwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndi- 
ye Mtoaji wa neema zote pindi utakapotizama 
bustani na uzuri wa bustani, unafanya tofauti na 
kumkataa Yeye, ikiwa tu, uiipokua unaingia ka- 
tika bustani yako, ungesema: Mwenyezi Mungu 
akipenda (ikawa)i Ni namna gani Mwenyezi 
Mungu ameumba vizuri, Uzuri huu unaweza 
kuumbwa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu pe- 
kee," Ndio, kwa sasa nina maii kidogo pamoja 
na watoto, iakini ninamatumaini yasiyoisha kua 
Mwenyezi Mungu atanipa bustani nzuri zaidi ku- 
liko yako. Tizama ikiwa utaendeiea kufanya hivi 
na kusisitiza kutokua na shukrani kwa Mwenyezi 
Mungu, Atazichukua neema aiizokupa. Bustani 
zitaharibiwa na maafa ambayo Atayatuma, Au 
mto utafurika kwenye bustani zako na zitapote- 
lea ardhini na hautaweza kuzipata; kwahiyo hizi 
bustani na mashamba yatapotea. 


Muda mfupi baada ya majadiliano haya 
kiia kitu ambacho yuie bwana muumini aiikise- 
ma kikawa kweii. Maji katika bustani yakakauka 
na bustani zikatoweka, ardhi ikapata mipasuko 
kutokana na kukosa maji, Matokeo ya baiaa 
hiii, miti ikapoteza matunda na mazao yaka- 
toweka. Miti ikawa mithiii ya mafuvu. Bwana 
yuie tajiri aiiyemsahau kutokana,na kibuftchake . 


aiikuja kutizama bustani na mashamba yake. 
Aiipata mshituko baada ya kukuta bustani zake 
zimeharibika, Aiianza kuomboieza kwa huzuni, 
Nguvu zake zote ziiikua zimepotea bure na mali 
zake zote zilikuwa zimeharibika, Bwana yule tajiri 
aiijutia kwa kile aiichokuwa ameHlanya kabia 
aiikuwa anasema wakati huu: 


- Oie wangu tnimii Ninat^mani nisingem- 
fanyia Mwenyezi iVluhgu msfllrlpeirNingiert^ani 
nisingekuwa mchbyOf^wa facper;;i^g ^ema 
aiizonineemesha Mwei^fezi Mun^lljtizfemaSurat 

Kahf 32-44) | Jf ■ 













^yifume Q£iskmu 








. ▼i^’T, 






Tutapokea rekodi za matendo ya 
dunia hii: 

_ 


Baoda ya kukusanyika katika sehemu ya 
Mahshar, tutapokea rekodi za matendo yetu 
ya kidunia.katika vitabu hivi viiivyokuwa vin- 
arekodiwa na maiaika waitwao Kiraman Kati- 
bin matendo yetu mazuri na mabaya yaiian- 
dikwa na maeiezo kwa ufupi. Madhambi yetu 
yote na mazuri yetu, makubwa kwa madogo, 
yanaandikwa ndani yake. Moia wetu Mtukufu 
anaeiezea mshangao na hofu zitakazoonyesh- 
wa na waja wenye makosa wakipokea vitabu 
vyao kama ifuatavyo: 


“Na kitawekwa kitabu. Basi utawaona 
wakosefu wanavyoogopa kwa yale yaliyomo 
humo. Na watasema Ole wetu! Kitabu hiki 
kina nini! Hakiachi dogo wala kubwa ila hu- 
liandika? Na watayakuta yale waliyoyatenda 
yamehudhurishwa. Na Mola wako Mlezi ham- 
dhulumu yoyote.” (kahf 18:49) 


Kukabidhiwg vitabu vya matendo j 

Kupokeo kitobu kwa mkono wa kulia ni 
habari njema, hali ya kuwa kukipokea kwa 
upande wa kushoto au nyuma ni ishara ya ad- 
habu. Kwa maneno mengine watu wa peponi 
watapokea vitabu vyao kwa upande wa kulia, 
na watu wa motoni watapokea aidha kushoto 
au nyuma. 

Siku hiyo hakuna atakayeweza kukataa 
yale yaliyoandikwa katika vitabu vyao. Kiia 
mmoja atayaona matendo yake na atakiri vitu 
alivyovifanya na kushuhudia dhidi yake mwe- 
nyewe: 

“Kila mtu tumemfungia amali yake shin- 
goni mwake. Na siku ya Oiyama tutamtolea 
kitabu atachokikuta kiwazi kimekunjuliwa. 
Ataambiwa: Soma kitabu chako! Nafsi yako 
inakutosha leo kukuhisabu.” (isra 13 - 1 4) 



‘ ■ 


W. 




. w. . . . n». 

















misinfipa (^S^mani 


■- ■ 





Tutakuwa wawajibikaji kwa yaie tu- 
nayoyafanya katika dunia hii: 






J 


Katika uwanja wa Mahshar tutakuwa, hatuna 
uvumilivu, tuna hotu na wenye msisimko tukisubiri 
kuulizwa chini ya jua linalounguza la siku ya Hu- 
kumu, Hata hivyo kuulizwa maswali kutaanza na 
tutahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu na 
vitabu vyetu vya matendo mikononi mwetu. Ki- 
sha kila mmoja wetu ataanza kuulizwa kwa wakati 
mmoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu, Tutaulizwa 
kuhusu kila kitu juu ya matendo na tabia zetu kuto- 
ka katika umri wa balehe (umri wa kuwajibika kidini) 
hadi umri uliofariki. 


Mtume wetu kipenzi (Rehma na Amani ziwe 
juu yake) alisisitiza kuwa hakuna atakayeweza 
kwenda mbele pasina kutoa majibu ya maswali 
yahusuyo mambo haya matano; 


Hesabu na kuulizwa maswali. 



5. Na vipi ameishi kwa mujibu wa elimu 
yake. (Tirmidhi, Giyamah, 1 ] 

"Jiulizeni wenyewe kabla hamjaulizwa, Ji- 
wekeni tayari kwa jaribio kubwa kabisa. Jaribio la 
akhera litakuwa jepesi na rahisi kwa wale walioji- 
uliza wenyewe hapa duniani." 




Mtume wetu kipenzi anasema: 


"Jambo la kwanza ambalo watu wataulizwa 
kutokana na matendo yao siku ya Hukumu ni 
kuhusu Swala," 


(Abu Dawud, salat, 145) 



1. Namna gani na wapi aiipoyaendesha 
maisha yake; 

2. Namna gani ameutumia ujana wake; 

3. Ni mahali gani amejipatia mali zake, 

4. Na kwa njia gani amezitumia maii 
zake; 


“Jiuiizeni wenyewe kabla 
hamjaulizwa. Jiwekeni tayari kwa 
jaribio kubwa kabisa. Jaribio la 
akhera litakuwa jepesi na rahisi 
kwa wale waliojiuliza wenyewe 
hapa duniani.” 
















' tSfA.- 


■ ■ 

- . 


■ 


niiislamu 



• *U 

. . 



Matendo yetu mazuri na mabaya 
yatapimwa na mizani ya haki na 
usawa ya Mwenyezi Mungu: 


Mizan ni aina ya kipima ambacho uhali- 
sia wake anaujuwa Mwenyezi Mungu pekee. 
Ni kipimo ambacho kitapima matendo yetu 
mabaya na mazuri baada ya muhula wa kuu- 
lizwa na kuhesabiwa. Endapo matendo mazuri 
yatakuwa mazito katika mizani, basi tutakuwa 
miongoni mwa watu watakaokuwa wamepata 
ukombozi. Wale ambao matendo yao maba- 
ya yatakuwa mazito katika mizani basi wataku- 
wa na hali mbaya sana. Mola wetu Mtukutu 
anaielezea hali hii kama ifuatavyo; 


Mizani (kipimo cha Akhera) 


Sentensi ambazo tulikuwa tukizisema kwa 
ndimi zetu kama vile "al-hamdulillah" au "sub- 
hanallah" nayo pia yatapimwa katika mizani. 
Jitihada zetu katika njia ya mwenyezi Mungu, 
mateso yetu na kuchoka kwetu katika kueneza 
ujumbe wa dini yetu ya Uislam, hata vumbi kati- 
ka miguu yetu ambayo tuliipata njiani kuelekea 
kufanya jambo jema zitakwenda kupimwa ka- 
tika mizani. Uso unaotabasamu, kwa kipande 
cha chokoleti tulichompatia rafiki, kikombe 
cha maji tulichowapa wakubwa zetu, kipande 
cha mkate tulichokiweka mbele cha kitoto cha 
paka kitakuwa ni miongoni mwa matendo yetu 
mema. 



“Fanya jambo jema kisha litupe ba- 
harini. ikiwa samaki hawatalikubali, 
Muumba kwa yakini analijuwa.” (mith- 
aii ya kituruki) 


“Nasi tutaweka mizani ya uadiiifu kwa 
siku ya kiyama. Basi nafsi haitadhuiumiwa 
kitu chochote. Hata ikiwa ni uzito wa chembe 
ya khardaii tutaileta. Nasi tunatosha kuwa 
washika hisabu.” (Anbiya 21 ; 47) 

Hakuna kipima kinachopima sawa na 
mizani. Matendo yetu mazuri na mabaya tuli- 
yoyafanya katika dunia hii yatahudhurishwa ka- 
tika mizani na yatapimwa. Tutaona kwa yakini 
kuwa matendo mema ambayo kwa dhati tu- 
litarajia kuyafanya lakini hatukuweza kuyafanya 
yakiwekwa katika mizani pia. 


Nani anayejua! Kitu tuliohokifanya na tu- 
kakiona ni kidogo kitasababisha mizani zetu ya 
matendo mema kuwa nzito katika mizani. Hii ni 
sababu tunatakiwa kufanya vitu vizuri kwa wingi 
kadri tunavyoweza katika maisha yetu. Tunat- 
akiwa tuseme mara zote maneno ya tawhid, 
toba, dua na majina ya Mwenyezi Mungu kadri 
tunavyoweza. Hatutakiwa kudogosha jambo 
jema. Pindi tunapopata nafasi, tunatakiwa ku- 
fanya jambo ambaio iifamridhisha Mwenyezi 
Mungu. 


















misinp pa (S^mani 



Tutapita juu ya daraja la Sirat lililo- 
jengwa juu ya Moto: 

l- ^ 


Slrof ni daraja ambalo limejengwa juu ya Moto 
na watu wote watakatisha juu yake. inasemekana 
kwamba daraja hili litakuwa jembamba kuliko uny- 
wele na kali kuliko upanga. Njia yetu ya kupita ka- 
tika daraja la sirat litategemeana na Imani zetu na 
matendo yetu hapa duniani. Baadhi ya waumini 
watapita kwa mwendo wa mwanga wa radi, baadhi 
yao watapita haraka Zaidi, baadhi watapita waki- 
wa wanakimbia na wengine watapita wakiwa wa- 
natembea. Watakuwepo hata waumini watakaopita 
wanatambaa juu ya daraja la Sirat. Makafiri ambao 
matendo yao maovu yatakuwa mazito kuliko ma- 



Daroja kuelekea peponl 


tendoyao mema hawataweza kukatisha. Watakuwa 
wanajikwaa na kudondoka katika Moto. 



Tutapewa mallpo mema sana kwa 
matendo yetu mazurl: 


_ J 

Pepo ni tuzo amboyo Mwenyezi Mungu 
ameiandaa kwa waja wake waiioamini. Ni 
makazi ya milele ya Amani na furaha kwa wau- 
mini, Hakuna mauti peponi. Maisha hayana 
mwisho kule, Wale watakao ingi peponi wata- 
kuta kila kitu walichokitaka. Wataonja kila wana- 
chokita na watapewa kila wanachokihitaji, 

Ndani ya pepo patakuwa sawa lakini 
sio sawasawa kabisa na neema za duniani, Pa- 
takuwepo na matunda mbalimbali, mboga za 
majani, mavazi, majumba na makasri yenye 
mito inayokatisha katikati ya mabustani, Pa- 
takuwepo pia na neema nyingi sana ambazo 
hatuwezi kuzifikiria na uzuri wa aina yake, Mwe- 
nyezi Mungu anaielezea pepo na neema zake 
katika Quran Tukufu, Tafsiri ya baadhi ya aya hizi 
ni kama zifuatazo: 

“Enyi waja wangu! Leo hamtakuwa na 
hofu wala hamtahuzunika. Ambao waliziami- 


Pepo _ 1 

ni ishara zetu na walikuwa waislamu. Ingieni 
peponi nyinyi na wake zenu; kuturahishwa 
humo. Watakuwa wanapitishiwa sahani za 
dhahabu na vikombe; na vitakuwepo am- 
bavyo nafsi inavipenda na macho yanavifu- 
rahia, na nyinyi mtakaa humo katika hali ya 
milele. Na hiyo ni pepo mliyorithishwa kwa 
hayo miloyokuwa mkiyafanya. Mnayo humo 
matunda mengi mtakayoyala.” (Zuhruf 43; 68-73) 

Hopotakuwepo no huzuni, chuki, ku- 
chukizwa na uadui katika pepo. Kila mmoja 
atampenda na kumuheshimu mwenzake. Kila 
mtu atamtembelea mwenzake, wataketi katika 
viti vizuri vyenye kustarehesha, na watakuwa na 
mazungumzo bora kabisa. Kama inavyoeleze- 
wa na Mtume wetu kipenzi: 

“Hapatakuwa na mfarakano miongoni 
mwao na hapatakuwa na uadui katika nyoyo 
zao. Nyoyo zao zitakuwa mithili ya moyo 
mmoja, wakimtukuza Mwenyezi Mungu asu- 
buhi na jioni.” (Muslim, Jannah, 17) 
























^yifume n^iskmu 





_ 





(Muslim, Jannah, 22) 


Pindi Mtume wa Mwenyezi Mungu ahpokuwa anaziongelea neema za peponi, alifupi- 
sha maisha ya peponi kama ifuatavyo: 


Pafakuwepo na mtoa mafangazo Pepont amPaye atakuwo onasema mafangazo yake 
kama ifuafavyo kwa wakazi wa Peponi: 


Kwa yakini humu mfatshi miieie na hamfakufa. Mtakuwa na afya ya kudumu na ham- 
fapafwa na maradhi na mfakuwa vijana siku zofe na kamwe hamfapafwa na uzee. Na 


mtakuwa mara zofe mkiishi kafika haii ya utajiri na hamfakuwa na ufukara hata mara moja. 



Marejeo ya makafiri na waliodhulumu: 


; 

Moto ni sehemu yo moumivu no adhobu 
chungu, Mokafiri, washirikina, wanafig, wad- 
hulumaji na watenda madhambi watapata 
adhabu yao hapo. 

Katika moto patakuwa na adhabu za 
Mwenyezi Mungu. Wale ambao hawakum- 
wamini Mwenyezi Mungu na akhera watai- 


Moto (Jahanam) 


shi ndani ya moto milele yote na watakuwa 
wamekosa huruma ya Mwenyezi Mungu na 
ridhaa yake kwa sababu ya kukataa kwao. 
Waliotenda madhambi miongoni mwa wau- 
mini watatumikia adhabu zao motoni, lakini 
hawatakaa kule milele, Baada ya adhabu 
yao wataingizwa peponi, 

Waja waliokuwa na hatia watafika moto- 
ni, utatokea mlipuko mkubwa sana ambao 























• m 


*•*».■* 


* ■ .»* ■ 

- V. 


ciK'^^iJuma misinp pa (S^mani 


mlio wake utasikika toka umbali mrefu sana, 
Kama kinywaji wenye kiu watapewa damu, 
usaha na maji ya moto ambayo yatachana 
chana matumbo yao. 

Hapatakuwa na ubaridi hata kidogo mo- 
toni. Kivuli pekee ambacho watu watakuwa 
wanakipata kitakuwa ni kile cha moto un- 
aolipuka. Patakuwa aidha na baridi yenye 
kugandisha au kuunguza na moto wenye 
kuchosha. Ngozi za wale ambao watakuwa 
wakichomwa katika moto zitakua zinarudish- 
wa mpya tena na tena. Kwa hiyo watakuwa 
wakijirudia kuadhibiwa na Moto wa Jaha- 
nam. 

Wakazi wa motoni watawaona wakazi wa 
peponi na kuwaomba msaada, lakini ombi 
hiio halitakubaliwa: 

“Na watu wa motoni watawaita watu wa 
Peponi. Tumiminieni maji, au chochote ali- 
chokuruzukuni Mwenyezi Mungu. Nao wa- 
tasema: Hakika Mwenyezi Mungu amevi- 
haramisha hivyo kwa makafiri.” (A'raf 7: 50) 

Wokozi wo Motoni watojutia sana kwa 
yale waliokuwa wakiyafanya hapa duniani, 


Tamanio lao kubwa itakuwa ni kurejea tena 
duniani. Watatamani warejee tena duniani ili 
wakatangaze Imani yao, kuabudu ana kuwa 
watu wema. Kwa hiyo watatamani kuipata 
Pepo, lakini muda kwao utakuwa umekwen- 
da. Hawatakuwa na uwezo tena wa kurudi 
duniani. 

Kama mja kuwa na uelewa juu ya Pepo 
na Moto, inatakiwa kuwa ni dhamira kuu 
katika maisha yetu ili kupata mapenzi ya 
Mwenyezi Mungu na kujitosheleza. Dhamira 
hii inaweza kufikiwa tu kwa kuishi kama muu- 
mini na kufanya matendo mema. Kwa hiyo 
tunatakiwa maisha yetu yote kuishi kama 
waumini. Tunatakiwa kufuata maisha kwa 
mujibu wa maamrisho na makatazo ya Mwe- 
nyezi Mungu, Tunatakiwa kufanya matendo 
ya ibada na kuishi kwa tabia njema. Tuna- 
takiwa kuchunga haki za Mwenyezi Mungu 
na waja wake, Tunatakiwa kutubu kwa mad- 
hambi yetu mara tu tukigundua tumekosea 
na kuomba msamaha wa Mwenyezi Mungu. 
Kwa namna hii tunaweza tukajikinga na Moto 
wa Jahanam, Hatutakiwi kuwa mbali na njia 
na Huruma ya Mwenyezi Mungu na msama- 
ha wa akhera. 






^ ^ ^ V 

^yifume n^iskmu 


- 


4 ■ ^ t « t 




REHMA NA HURUMA YA ALLAH HAINA UKOMO 



Tunaposema "Bismillahirrahmanirrahim kwa 
jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehma na 
mwenye kurehemu)" Tunataja jina la Mwenyezi 
Mungu na sifa zake za Huruma na mwenye 
kurehemu, 

Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma. 
Ndio maana huwatizama viumbe wake wote 
na Huruma yake. Huteremsha neema zake 
pasina kuwabagua waumini na makafiri mion- 
goni mwa viumbe wake, Huruma ya Mwenyezi 
Mungu huzunguka kila kitu. Japokuwa waja 
wake wanatenda kila aina ya madhambi, lakini 
bado anawapa Baraka zake; na hii ni kutokana 
na huruma yake. 

Mwenyezi Mungu ni mwenye kurehemu, 
Katika siku ya hukumu huruma ya Mwenyezi 
Mungu juu ya waumini haitakuwa na mwisho. 
Mola wetu Mtukufu atawatizama waja wake 
waumini kwa huruma akhera kama alivyokuwa 
anawatizama duniani. Huruma yake ya akhera 
itakuwa mara dufu kuzidi huruma yake ya hapa 
duniani. Wale ambao wanayo japo Imani ndo- 
go sana katika nyoyo zao wananufaika na huru- 
ma ya Mwenyezi Mungu na wataingia peponi. 


Mtume wetu kipenzi (Rehma na Amani ziwe juu 
yake) anaelezea ukubwa wa huruma ya Mwe- 
nyezi Mungu kama ifuatavyo: 

“Huruma ya Mwenyezi Mungu imega- 
wanyika katika sehemu mia moja na ame- 
baki nazo tisini na tisa na kuteremsha moja 
tu ulimwenguni, na kwa sababu ya sehemu 
hiyo moja, viumbe wake wanaoneana huru- 
ma baina yao, hata wanyama huwatizama 



"Sema; Enyi waja wangu walio jidhulumu 
nafsi zaol Msikate tamaa na rehma ya 
Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mun- 
gu husamehe dhambi zote. Hakika Yeye 
ni Mwenye mwingi wa maghufira, Mwe- 
nye kurehemu." 


(Zumar 39; 53) 




































*5* ‘ 


watoto wao kwa mapenzi. Na Mwenyezi Mun- 
gu ameiacha sehemu ya huruma tisini na tisa 
ambayo atakuja kuwatizama waja wake siku 

ya ufufUO.”(Bukhari, Adab, 19; Muslim, Tawba, 17) 

Ikiwa sehemu moja tu ya Huruma ya Mwe- 
nyezi Mungu inakuwa na nguvu kiasi hiki, fikiria 
juu ya sehemu ya tisini na tisa itakuwa vipi. ikiwa 
chanzo cha huruma yote katika duni ahii ni 
sehemu moja tu, Huruma ya Mwenyezi Mun- 
gu akhera itakuwa na ukubwa usio mithilika, 
Habari hizi njema hata na hivyo hazitakiwi kutu- 
danganya sisi. Haitakiwi kusahauiika kuwa kufa 
kama muislam hutegemeana na kuishi kama 
muisiam, Biia ya hivyo, shetani na nafsi zetu 
wenyewe zitatudanganya na kutuweka mbaii 
na kufanya matendo ya ibada kwa kusema: 
"Wewe ni mtu mwenye imani, Mwenyezi Mungu 
biia shaka atakusamehe. Utaadhibiwa kidogo 
katika Moto wa Jahanam kisha utatoiewa," Kwa 




«»* 




misinp pa (S^mani 


njia hii vitakupeiekea hata kutenda baadhi ya 
madhambi. Vitatupeieka hata kutoka nje ya 
mipaka ya Imani. 

Kwa upande mwingine hatutakiwi pia kusa- 
hau kuwa sisi ni binadamu na tunaweza ku- 
tenda madhambi. Kwa hivyo hatutakiwi kukata 
tamaa na Rehma ya Mwenyezi Mungu. Cho- 
chote kitakachotokea, tunatakiwa kumgeukia 
Mwenyezi Mungu na kumuomba msamaha 
wake, 

Kwahiyo, kama waislamu, tunatakiwa kuishi 
baina ya mipaka ya hofu na matumaini, inat- 
akiwa kushughuiishwa juu ya kupoteza Upendo 
wa Mwenyezi Mungu na kuhusu adhabu zake; 
iakini tunatakiwa pia kukumbuka kuwa Mwe- 
nyezi Mungu ni Mwingi wa Rehma na Mwingi 
wa kusamehe. Hatutakiwi kudondokea katika 
kukata tamaa kwa sababu ya madhambi na 
makosa yetu. 



















< 

■ * ■ 



■ - - w ~ 

'■ * I , k 

• Oliislamu 


.■ Wh 








HOFU YA IBRAHIM 


*9Mr 






.. * 














A% 

















































































I’ .* *. 

c:^t^'ifun^a misinppa cS^mani 


f / f / / / / / f f / f / / f / / f / 1 / / / / / / 




na upesi sana aliiweka katika mfuko wake kwa 
tahadhari kubwa ya kuwa hakuna aiiyemuona. 
Kuanzia wakati huo na kuendelea, hata hivyo, 
alianza kuona uzito katika moyo wake. Kisha 
akagonga kengele na kila mmoja akarudi da- 
rasani. Mwalimu akaanza kufundisha. Lakini kwa 
sababu akili ya Ibrahim ilishughulishwa sana na 
pesa ya Salim, hakuwa makini sana na kile am- 
bacho mwalimu anakizungumza. Alikuwa na 
mashaka itakuwaje endapo watagundua kuwa 
yeye ndiye aliyechukua pesa. 

Pia somo la mwalimu juu ya Imani 
kuhusu akhera lilivuta sana umakini wa Ibrahim. 
Alikuwa anasema kuwa kila mmoja atakwenda 
kuulizwa kuhusiana matendo yake na kuona 
matokeo yake watakapofika akhera. Maneno 
haya yalimuongezea Ibrahim uzito. 

Ibrahim akaanza kusubiria somo limalizike 
ili aifanyie wepesi nafsi yake kwa kumrudishia 
Salim pesa zake. Baada ya dakika kadhaa za 
mawazo hatimaye kengele iligongwa. Ibrahim 


akapata msisimuko. Uzito aliokuwa anausikia 
kwa kipindi chote cha somo uliosababishwa na 
makosa yake ulimtia ukiwa sana. 

Pindi watu wote walipotoka nje ya darasa, 
alisema kumwambia Salim kwa upole: 

— Salim,ulidondosha pesa yake hii katika 
kipindi kilichopita cha mapumziko na mimi ni- 
kaiokota. Samahani kwa kutoweza kupata na- 
fasi ya kukurudishia wakati ule. 

Salimu alimshukuru sana rafiki yake kwa kum- 
pa pesa yake. Ibrahim kwa upande wake, al- 
imshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumuondolea 
mzigo huo. Sasa ameelewa kuamini akhera 
ni kwamba, mtu ataulizwa kuhusiana na ma- 
tendo yake yalivyokuwa yanaathiri matendo ya 
mtu hapa duniani. Kisha akajiahidi kutorudia ku- 
fanya makosa kama yale tena. 

M. Ya§ar Kandemir 



























VITU TUNAVYOVIPATA KWA KUWA NA IMANI JUU YA AKHERA 


IMANI JUUYAAKHERA 





Inaongeza ufahamu wa wa- 
jibu wetu. 

Inasaidia mawazo ya usawa 
na haki kushamiri katika jamii, 

Inatukinga na uchoyo. 

Inatuweka mbali na haramu 
na kutuweka karibu na mapa- 
to halali. 




s: 


Vk. 



Kuamini akhera inamaanisha kuwa na Imani kwamba tutakwenda kuulizwa hukb|^ 
akhera kwa kila jambo ambalo tulilifanya hapa duniani. Kwa maneno mengine ni kwamba 
tunaamini kwamba tupo katika mtihani mkubwa mno. Imani hiyo inatufanya tugundue 
kuwa tuna majukumu mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya jamii, na kwa viumbe wengine. 
Tunaaamini kwamba wale ambao wanafanya matendo mema watapata thawabu na 
wale ambao wanafanya matendo 
yasiyokuwa mema watapata adhabu 
kwa sababu ya matendo yao. Kwa 
maana nyingine Imani juu ya akhera 
Inaongeza ufahamu wa wajibu wetu. 

Inatusaidia kuchunguza mawazo yetu, 
hisia na mienendo yetu. 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 




Ikiwa tutatenda kwa ufahamu wa 
majukumu yetu tunajitahidi kuwa tayari 
kwa ajili ya jaribio kubwa la siku ya 
Hukumu, Tunatekeleza majukumu yetu 
kwa njia iliyokuwa bora kabisa kadri 
tunavyoweza, Na tunakuwa makini 
sana kutokana na maneno yetu na 
tabia zetu, Tunajaribu kuipata pepo 
na kujiepusha na Moto wa Jahanam, 
Tunawashughulikia na kuwatizama 
wanafamilia na marafiki zetu vizuri; 
hatumshughulikii mtu yoyote kwa 
thulma na tunakuwa watu waaminifu. 


"Vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini 
ni vya Mwenyezi Mungu. Na mkidhihirisha 
yaliyomo katika nafsi zenu na mkiyaficha, 
Mwenyezi Mungu atakuhisabuni kwayo. 
Kisha amsamehe amtakaye na amuad- 
hibu amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye uweza juu ya kila kitu," 


(al-Baqara 2; 284) 





















Ni muhimu sana watu katika jamii waaminiane miongoni mwao. Uami nifu unaweza 
ukapatikana kwa haki na usawa. Hii itakuwa rahisi kwa jamii ya watu ambayo imetoka- 
na na wenye imani kali juu ya akhera; tangu kuamini kwamba tutakwenda kuuiizwa kwa 
yaie tuliyokuwa tunayafanya hapa duniani inaathiri mtizamo wetu wa dunia hii. imani hii 
inapelekea uhusianao wetu na watu 


wengine na pia sinasaidia mawazo ya 
usawa na haki kushamiri katika jamii. 


Mtume wetu kipenzi anasema: 


'(& - V 




/ . 




Endapo tukiwa na imani madhubu- 


"Je, mnamjua mtu aliyefiiisika?" Wao 
(maswahaba wa Mtukufu Mtume) waiisema: 



(Muslim, Birr, 59) 


ti juu ya akhera, hatuwezi tukaharibu 
haki za watu wengine. Tunakuwa makini 
sana kwa maneno na miendo yetu. Tu- 
najizuia na mazungumzo mabaya na 
yenye kuvunja moyo. Hatuwashughulikii 
watu kwa dhulma. Tunawashughuiikia 
masikini na mayatima vizuri. Kama tu- 
navyokuwa makini kwa haki zetu we- 
nyewe, tunachunga sana haki za wen- 
gine. Hatudhuru maii za watu, maisha, 
usafi wa moyo, haki na uhuru. Hatuvunji 
uaminifu wa watu wengine. Kwa kifupi 
tunakuwa watu ambao ni waaminifu 
kwa wengine kiasi mwamba hakuna 
mtu yoyote anayepata madhara kuto- 
kana na maneno na matendo yetu. 


"Kwa tunavyofahamu kuwa, mtu aliyefilisika 
ni yule asiyekuwa na fedha (Dirham) wala 
mali; au yule aliyepoteza mali zake zote na 
kaharibu fedha zake." 

Yeye (Mtume Mtukufu) akasema: 

“Mtu aliyefilisika katika umma wangu 
atakuwa yule ambaye atakuja katika 
siku ya Hukumu akiwa na swala zake na 
funga na zaka lakini(atajikuta amefilisika 
katika siku hiyo kama aliyechoka hazina 
yake ya fadhila) kutokana na kwamba 
alikuwa akiwadhalilisha wenzake, aliyeleta 
uzushi dhidi ya wenzake, na matumizi 
haramu ya maii za wenzake, aliyemwaga 
damu za wenzake na kuwapiga wenzake, 
na fadhila zake zitachukuliwa kutoka 
katika akaunti yake na kuwekwa katika 
akaunti ya yule (aliyesononeka kwa ajili 
yake). na endapo matendo yake mema 
yatakuwa yamekwisha katika akaunti 
yake, madhambi yake yataingizwa katika 
(akaunti yake) na atatupwa katika Moto wa 
Jahaname.” 


-n'*. 






*** 


















M * M t * k ■ ^ ' '!l 4'^!^''^ St^ 4<^C 

^ .,* « ,. • 4 » . ■*-_»*♦, » r^- '■'-* ^ 

.. ■■ ■* S-J ■-& *T -*'!■ ^C' *A ' - -'ti J™J 

■ 4* ■•■* •.-» «rsB^ » 4»j5 ■^. 

. - * . * * . > 4 ■: L-; -t* ' 


^i^ijiime ni>islamu 





_.—-’iv 




Kusaidiana ni nniongoni mwa sababu za msingi mno katika jamii inayotoa Amani 
na utuiivu, Kuwasaidia wengine na kujali mahitaji yao inajenga daraja la mapenzi mion- 
goni mwetu. 

Tunapokuwa na Imani juu ya akhera, hatujifikirii sisi wenyewe tu, bali na wengine 
pia. Imani juu ya akhera inatukinga na uchoyo. Tunapenda na kusaidia watu walioumb- 
wa na Mwenyezi Mungu katika namna iliyokuwa bora kabisa. Tunajaribu kufanya matendo 
mema ambayo si kwamba yanaleta athari katika maisha haya tu lakini yaendelee pia 
baada ya kifo. Tunakimbilia kusaidia na kujali mahitaji ya masikini na wenye uhitaji kwa 
kutoa na sadaka zetu. 

Waislamu wameanzisha ustaarabu wa tunu na kuaoha mnafa usiokufa. Wa- 
meitoa haki ya minara hii kutumika na 
wengine kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 

Wameanzisha majiko ya supu, hospi- 
tali, visima kwa ajili ya watu masikini na 
wenye uhitaji, wajane, na mayatima, 

Wameanzisha pia minara maalum 
kwa ajili ya kutibu wanyama walioje- 
ruhiwa na kwaajili wanyama wenye kiu 
ya maji. Wamefikiria maisha baada ya 
kifo wakati wakiwa bado hai. Na wame- 
acha kazi ambayo itakuwa inawaingizia 
thawabu hata baada ya wao kufariki. 

Fikra hizo na mawazo hayo ni matokeo 















■ " 




















.*■*». ..n^ 


c:^t^'ifun^a misinppa cS^mani 



Wale ambao wamesahau kifo na ambao hawaamini katika kuulizwa maswaii boada 
ya mauti huwa hawaogopi kutenda madhambi, Kwa sababu watu hao wanafikiria 
kwamba maisha ni kulo, kunywa, na kufanya starehe. Wanakuwa no tabia ya ulafi. Huwa 
hawaridhiki na vile walivyonavyo. Wanaweza wakafanya kitu chochote kwa ajili ya kupata 
pesa tu, kupata cheo na umaarufu. Wanajipatia pesa bila kujali kama vyanzo vyake ni 
halali au haramu, Wanaweza hata wakaiba, wakamwaga damu au hata kuuwa kwa ajili 
ya fedha kiasi kidogo tu. 

Imani juu ya akhera inatufundisha 
kuwa ni wenye kuridhika na vile 
tulivyoruzukiwa. Inaleta Baraka ya 
vipato vilivyo safi na halali. Inatupa 
nguvu ya kustahimili mzigo wa kupata 
kipato katika vyanzo viliyokuwa halali. 

Inatuwekea katika nyoyo zetu Imani 
ya kuwa tutapata malipo kwa hali ya 
maisha huko akhera. Inatuweka mbali 
na haramu na kuwa karibu na kupata 
vipato vya haiali. Ilnatakasa nafsi 
zetu kutokana na tabia mbaya kama 
uchoyo kutokuridhika. Inasaidia kukuza 
hisia zetu za kusaidia na kuwashughulikia 
watu wengine. 




Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


",..Na anaye moha Mwenyezi humten- 
genezea njia ya kutokea. Na humruzuku 
kwa njia asiyoitegemea, Na anayem- 
tegemea Mwenyezi Yeye humtosha..." 


(al-Talaq 65; 2-3) 




























niiislamu 


UWIANO WA MAISHA YA DUNIA NA AKHERA 
KUTOKANA NA MAISHA YA MTUME WETU 


Mtume wetu kipenzi amekuwa mfano 
kwetu sisi iii kuieiewa dunia hii na kujiweka tayari 
kwa ajiii ya akhera. Mtazamo wake kuhusu du- 
nia na akhera ni kama ifuatavyo: 

Mtume wa Mwenyezi (Rehma na Amani 
iwe juu yake) aiikua akinufaika na neema za 
haiaii na safi za dunia hii; iakini hakuwa ameu- 
weka moyo wake katika dunia hii na kiia kiii- 
chokuwepo ndani yake. aiikua akiishi kwa kufa- 
hamu kuwa "Ewe Mwenyezi! Hakuna maisha 
yaiiyokuwa bora kama maisha ya Akhera ..." 
(Bukhari, Riqaq, 1) aiikuwa akiyoweka maisha 
yake kwa mujibu wa mahitaji ya akhera. Aii- 
kuwa hasahau kuwa atakwenda kuuiizwa kwa 
matendo yake na hatakuwa katika namna 
yoyote ambayo anaweza akaieiezea, Aiikuwa 
anafahamu majukumu yake mbeie ya Mwe- 
nyezi na aiikuwa akitekeieza matendo yak^;|ya 
ibada, Aiikuwa mar azote mfano bora Wa wa- 
fuasi wake. 


Hakuwa anawaumiza watu, akiwafanyia 
dhuima, waia hakuwa akiwatetea waie we- 
nye kuwadhuiumu wengine. Alikuwa makini 
sana kuhusu haki za watu. Mara zote aiikuwa 
anaogopa mawazo ya kwenda kukutana na 
Mwenyezi siku ya Hukumu akiwa na mzigo wa 
haki za watu. Ndio maana mara zote aiikuwa 
akiwashauri wafuasi wake kuiipa watu haki zao 
wakiwa hapa hapa dunia ni na kuomba msa- 
maha kama wamewafanyia udhaiimu wowote. 
Mtume wa Mwenyezi amesema, "Yoyote aiiy- 
emdhuiumu mtu mwingine kuhusiana na sifa 
au kitu kingine chochote, anatakiwa amuombe 
msamaha kabia ya siku ya Ufufuo ambapo 
hapatakuwa na fedha kwa ajiii ya kufidia ma- 
tendo maovu,iakini kama anayo matendo 

mazuri, matendo yake mazuri yatachukuiiwa 

o 

kutoka kwake kiasi ya dhuima aiiyoifanya na iki- 
wa hana matendo mazuri, madhambi y^yuie 
aiiyedhuiumiwa yatawekwa kwenye akaunti 
yake." (Bukhuri, Mazalim, 10; Riqaq, A 

















Mtume wetu kipenzi (Rehma na Amani iwe 
juu yake) aliishi maisha yake kwa mujibu wa 
aya za Quran. Amri za Mola wetu Mtukufu "Na 
muabudu Mola wako mpaka Ikuflkie yaklnl." 
(Hijr 15; 99) iiikua ni moja ya kanuni zake kuu katika 
maisha yake. Aiikua akimuabudu Mwenyezi na 
kuzingatia mahitaji yote ya utumwa wake hadi 
mwisho wa uhai wake. Maisha yake ya kidunia 
yaiikua yameundwa kwa mujibu na maana ya 
aya ifuatayo; "Sema. Hakika sala yangu, na 
ibada yangu, na uhai wangu na kufa kwangu, 
ni kwa ajiii ya Mwenyezi, Moia Mlezi wa viumbe 
vyote." (Anbiya 5; 162) hato akiwa katika kitan- 
da chake cha umauti, alikuwa anaendeiea 
kutekeieza matendo yake ya ibada, akifikisha 
ujumbe wake, na akiwafundiisha maswahaba 
wake. 

Mtume wa Mwenyezi aiikuwa anajua 
kwamba maisha baada ya kifo yapo katika 
mikono ya Mwenyezi pekee. Hakuwa anapo- 
teza matumaini na ujasiri wake. Aiikua na imani 
thabiti ya kwamba hakuna yoyote ambaye 
ataweza kumnufaisha au kumdhuru yeye hadi 
Mwenyezi apende. Kwa sababu ya imani hii, 
hakua akiogopa vifa na aiikuwa mara zofe 
mstari wa mbeie katika nyakati ngumu kabisa 
za vita. 

Mtume wetu kipenzi aiikuwa mara zote aliz- 
ingatia uwiano sawa kati ya dunia hii na akhera. 
Hakuwa akiupa mgongo kabisa ulimwengu 
huu na kuachana na akhera waia hakuwa akii- 
tazama tu akhera na kuisahau dunia. Hakuwa 
akijitenga kabisa na neema za uiimwengu huu. 
Alikuwa mara kwa mara akiwashauri maswaha- 
ba zake kuweka uwiano sawa kati ya dunia hii 
na akhera. Maswahaba watatu kati ya maswa- 
haba zake walikubaliana kufanya matendo ya 
ibada mfululizo. Kwa mujibu wa makubaiiano 
yao, wa kwanza kati yao atakuwa akifunga kiia 
siku; wa piii kati yao atakuwa akiswaii usiku ku- 
cha; na wa tatu kati yao hataoa abadani. Pindi 
Mtume wa Mwenyezi aiiposikia makubaiiano 
yao, aiiwaonya kwa kusema: 


"Je, nylnyl nl watu wale wale wallosema 
hlki na kile? Naapa kwa Mwenyezi, mimi nime- 
jitoa kikamilifu kwa Mwenyezi na ninamuog- 
opa Yeye kullko nylnyl; lakini nlnafunga na 
kuacha kufunga baadhi ya nyakati, ninalala 
na pia nimeoa wanawake. Kwa hivyo yule am- 
baye hatafuata utamadunl wangu katlka dlnl 
si katika mimijsio mmoja wa wafuasi wangu)." 

(Bukhari, Nikah, 1) 

Mtume wetu kipenzi hakuchukulia jambo 
lolote la kheri kama dogo. Alisema kwamba 
jambo jema iinamkinga mtu na Moto wa Ja- 
hanam. Hata jambo dogo kabisa lililofanyika 
katika dunia hii haiitaweza kuachwa kuiipwa 
huko akhera. Aiisema "Na kwa hiyo kila mmo- 
ja miongoni mwenu anatakiwa kujiokoa yeye 
mwenyewe na Moto hata kwa kutoa kipande 
nusu cha tende (kama sadaka). (Bukhari, Zakat, 
9) Alitoa taarifa kwamba mafendo yofe mema, 
makubwa kwa madogo, yatakuja kuwa ni ka- 
tika sababu za mtu kuingia Peponi na akatoa 
mfano ufuatao; 

"Wakati mtu akiwa anapita katika njia, ak- 
aona tawi la miba. Akasema kwa ajili ya Mwe- 
nyezl atalltoa tawl llle kutoko njlonl III llslmdhuru 
muislam yoyote. Akalitoa towi lile na Mwenyezi 
akawa radhi naye na kitendo alichokifanya no 
mfu alllngizwa peponi." (Bukhari, Adhan, 32; Maza- 
lim, 28) 

Mtume wa Mwenyezi Mungu hakuwa aki- 
kaa mbali na kufanya kazi, kufanya jitihada, 
na kufanya matendo mema. Mara zote alikua 
akishauriwa kuwa katika matumaini mema na 
jitihada endelevu. Na aiikuwa akishauriwa ku- 
fanya matemdo mema. Maneno yafuatayo ni 
mfano mzuri katika jambo hiii; "Jaribu kupanda 
mti hata kama ni mwisho wa dunia,"(Ahmad bin 
Hanbal, Musnad, III, 191) 











■ ' 


^yifume n^iskmu 




4 *- 

A?<k ' 


Mtume wetu kipenzi mara zote aiikuwa aki- 
omba afya na haii nzuri kutoka kwa Mwenyezi 
Mtukufu. Na alikuwa akiishi maisha safi na nad- 
hifu. Hakuwa akionyesha kutokua na subra 
kutokana na ugumu au maradhi. Ugumu na 
maradhi ukifuatana na kuwa na subra vitaku- 
wa sababu ya mtu kusamehewa madhambi 
yake. aiiwaambia maswahaba zake kuwa ku- 
watembeiea wagonjwa na kuhudhuria mazishi 
ya muisiam mwingine ziiikua ni miongoni mwa 
majukumu ya waislamu baina yao. Aiikuwa aki- 
fuata kanuni hii kwa makini sana katika maisha 
yake, kuwatem- 
beiea wagonjwa 
na kuwaombea 
dua. Aiikua aki- 
washauri kuwa 
wavumiiivu na 
kuwapa bishara 
njema juu ya 
thawabu zinaz- 
owasubiria huko 
akhera. Hivyo aii- 
kuwa akiwafariji. 

M t u m e 
wa Mwenyezi 
(Rehma na 
Amani ziwe juu 
yake) alitushauri sisi "kumbuka maufl ambaya 
yanakafa sfarehe za kidunia kama kisu kifan- 
yavyo" (Tirmidhi, zuhd, 4) no kuishi maisha yetu biia 
kusahau kifo na akhera. Alikua amekiweka kifo 
katika akiii yake na likua anaishi maisha yake 
kwa kujiandaa nacho. Alikuwa akikumbusha 
juu ya Kumpwekesha Mwenyezi na ukubwa 
wa Huruma zake na msamaha wake kwa 
watu ambao wapo katika vitanda vyao vya 
umauti. Alikua akiwahimiza kwa upole kabisa 
kusema kuwa hakuna mwingine isipokua Ai- 
lah. Kwa namna hii aiikua akiwasaidia watu kuia- 
cha dunia haii ya kuwa ni waisiam. Aliwashauri 
maswahaba zake kuwahimiza kusema "hakuna 
mwingine isipokua Aliah" kwa waie ambao wa- 
nakata roho ( (Musiim, janaiz, i) 


Mtume wa Mwenyezi (Rehma na Amani 
ziwe juu yake) alikua na uvumilivu kutokana 
na vifo vya ndugu zake na wapendwa wake. 
Alifahamu na kujua kwamba ule ulikua ni 
mtihani kutoka kwa Mwenyezi. Na alikua aki- 
subiria thawabu za uvumilivu wake kutoka kwa 
Mwenyezi Mtukufu. Alishuhudia na aliyavumilia 
maumivu wapendwa wake wengi ikiwa mkewe 
bi Khadija ni miongoni mwao. Watoto wake wa 
kiume na watoto wake wa kike waiikfariki katika 
kipindi cha uhai wake. Hivyo hivyo kwa baadhi 
ya marafiki zake na ndugu zake kama Jaf- 

far ai-Tayyar na 
mjomba wake 
Hamza waii- 
kufa mashahidi 
wakati wa vita. 
Aiikua na huzuni 
na alitokwa na 
machozi kwa 
kuwakosa; lakini 
hakuwahi kupo- 
teza tumaini na 
nguvu za kuvu- 
milia kutokuwa 
nao. Amejid- 
hihirisha kama 
kigezo hai kwa 
waislam kuwa ni namna gani muislam anataki- 
wa kuishi katika wakati kama huo wa majonzi. 
Alijikabidhisha yeye mwenyewe kwa mapenzi 
ya Mwenyezi . Hakuwahi kusahau kuwa Mwe- 
nyezi ndiye anayetoa uhai na kuuchukuwa 
tena. Hakuwahi kugoma dhidi ya matakwa ya 
Mwenyezi kwa kuomboieza na kupiga kelele. 

Wakati bwana Mtume na marafiki zake 
walipoingia katika chumba ambacho Ibrahim 
mtoto wa bwana Mtume alikuwa anapumua 
pumzi yake ya mwisho, macho ya Mtume wa 
Mwenyezi (rehma na Amani ziwe juu yake) 
yalianza kutoka machozi. Abdur Rahman ibn 
Awf aliuliza. 























i.”-. 








^ * 


"Mfume wa Mwenyezl, hata wewe unalla? 
Akasema, 

"Ewe Ibn awf, machozl haya nl Ishara ya 
huruma."Klsha alllla fena na kusema, 

"Macho yanafokwa na machozl na moyo 
unahuzunlka, na hafuseml Islpokuwa yale 
yanayomrldhlsha Mwenyezl , ewe Ibrahlm 
haklka tunahuzunlka kwa kufengana nawe." 

(Bukhari, Janaiz, 43) 

Mtume wa Mwenyezi alitutaarifu kuwa 
baadhi ya makosa kama kusengenya kuhusu 
watu au kutokuwa makinikuhusiana na adabu 
ya kwenda chooni zitakwenda kuwa sababu 
za kuadhibiwa katika makuburi. Alijikinga kwa 
Mwenyezi kutokana na kuja kuadhibiwa kabu- 
rini, Kuwakumbusha watu kwamba watakwen- 
da kuaohwa katika makaburi yao na matendo 
yao Mtume wa Mwenyezi aiisema, "Unapoku- 
wa unabebwa kueiekea kaburini, mtu aliyekufa 
anafuatwa na mambo matatu, mambo mawiii 
kati ya hayo hurudi (baada ya mazishi) na moja 
kati ya hayo hubaki naye; ndugu zake, na maii 
zake na amaii zake humfuata, ndugu zake na 
mali zake vinarudi lakini amali(matendo) yake 
hubaki naye." (Bukhari, Riqaq, 42) 

Kipenzi chetu Mtume amesema, "wale 
ambao wanatakata kutembelea makaburi 
wanaweza kufanya hivyo; kwa kutembelea 
makaburi kunatukumbusha kuhusu akhera" (tir- 
midhi, Janaiz, 60) noyeye alikuwa akitembelea 
mara kwa mara makaburini, Alikua anachuku- 
lia kutembelea makaburi kama ukumbusho 
wa kifo na akhera. Alikuwa anatemelea eneo 
la makaburi ya Janat al-Baqi na kuwaombea 
dua waislam waliokufa. Alipokua akiingia katika 
eneo la makaburi, alikuwa akisema "Amani iwe 
juu yenu(salam alaykum) enyi wakazi wa eneo 
hili la makaburil Kisha alikuwa akiwaombea 
dua kwa kusema: "Mwenyezl afusamehe slsl 
pamoja na nylnyl. Mmekwenda kabla yefu na 
slsl fufakuja booda yenu." (tirmidhi, Janaiz, 59) Kwa 
maneno haya alikuwa akifikiria kuhusu kifo na 
maisha ya akhera. 




. Wt. 










*V' 

niiislamu 







Kipenzi chetu Mtume (Rehma na Amani 
ziwe juu yake) alikuwa akimuomba Mwenyezi 
Mtukufu kheri katika dunia hii na akhera pia. 
Aiikuwa hajiombei dua yeye pekee isipokuwa 
aiikuwa akiomba kwa ajili ya umma wake wote. 
Aiimuomba Mwenyezi Mtukufu kuwa maswali 
yake siku ya Hukumu yawe mepesi, III amue- 
pushe na Moto na amuingize Peponi. Aliomba 
huruma ya Mwenyezi na msamaha wake na 
alikuwa anatumaini msamaha. Lakini hakuwahi 
kudharau kujiweka tayari kwa ajili ya siku ya Hu- 
kumu na akhera kwa kuamini huruma ya Mwe- 
nyezi Mtukufu isiyokuwa na mwisho. Alisema 
kuwa wafu werevu ni wale ambao wanajiuliza 
wenyewe kabla ya kufa na kujiweka tayari kwa 
ajili ya maisha baada ya mauti. 

Siku moja mtu mmoja kutoka kwa Ansari 
alikuja kwa Mtume wa Mwenyezi. Baada ya ku- 
toa salamu mtu yule aliuliza: 

"Ewe Mtume wa Mwenyezi I Muumini gani 
ni mwema Zaidi kuliko mwingine?" Mtume wa 
Mwenyezi akajibu: 

'M yule amboye yuke vizuri Zaidi katika 
matendo" bwana yule akauliza tena: 

"Mtume wa Mwenyezil Muumini gani ni 
mwerevu zaidi kuliko wengine?" juu ya swali hili 
Mtume alijibu: 

"Ni yule anayekikumbuka kifo sano na ku- 
fanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mai- 
sha baada ya kifo." (ibn Majah, zuhd, 3i) 

Mtume wetu kipenzi aliikuwa anajua kuwa 
kila jambo jema katika dunia hii humridhisha 
Mwenyezi Mtukufu; kwa hiyo alikuwa anali- 
fanya kwa dhati. Alikuwa anachukulia ma- 
tendo mema kama njia ya kupata Huruma ya 
Mwenyezi na msamaha wake. Alikuwa akion- 
gea na maswahaba zake kuhusu uzuri wa Pepo 
na mateso ya Motoni. Alitoa mifano akionye- 
sha jinsi gani ilivyokuwa muhimu kwa matendo 
mema kupata radhi za Mwenyezi na kuvuta 
hisia juu ya umuhimu wa kufanya uwiano sawa 
kati ya dunia na akhera. Moja wa mifano ni huu 
ufuatao: 





"Hakika Mwenyezi, Mkuu na Mtukufu, atas- 
ema katika siku ya Ufufuo: 

"Enyi wana wa Adam, nilikuwa mgonjwa 
lakini hukuja kunitembelea." Mwanadamu 
atasema: 

"Ewe Mola wangul Ni jinsi gani nifakutem- 
belea hali yakuwa wewe ni Mola wa Ulimwengu 
wote?" 

Juu ya hili Allah atasema: 

"Hukuwahl kujua kuwa mja wangu yule na 
yule alikuwa mgonjwa lokini haukuwatembe- 
lea na hukuwa no hobari kuwa ikiwa ungem- 
tembelea yeye, ungenikuta Mimi nikiwa naye? 
Ewe mwanadamu, nlllkuomba chakula laklnl 
haukunlllsha." Mwanadamu atasema: 

"Ewe mola wangu ,Ni jinsi gani nitakuli- 
sha hali yakuwa wewe ni Mola wa Ulimwengu 
wote?" atasema: 

"Hukujua kuwa mja wangu yule na yule 
waliomba chakula kutoka kwako lakinl hauku- 
walisha, na hukuwa na habari kuwa ikiwa un- 
gemlisha yeye, ungenikuta Mlmi nikiwa naye? 
Mola wetu Mtukufu akasema tena: 

"Ewe Mwanadomu! Niliomba kinywaji ku- 
toka kwako lakini hukunlpatia." Mwanadamu 
atasema: 















■v. 






. . 


.*A*. 


.■V. 






■ •»* ■ 

- V . 


■*v 

ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 



"Ewe Mola wangu! Ni jinsi gani nitakupa 
kinywaji hali yakuwa wewe ni Mola wa Ulimwen- 
gu wote?" Juu ya hili Allah atasema: 

"Hukujua kuwa mja wangu yule na yule 
wallomba klnywojl kutoka kwako laklnl hauku- 
wanywesha, na hukuwa no habarl kuwa Iklwa 
ungemnywesha yeye, ungenlkuto Mlml nlklwa 
noye. "(Muslim, Blrr, 43) 

Kwa kuhitimisha Mtume wetu kipenzi 
alianzisha uwiano mzuri kabisa kati ya dunia hii 
na akhera, Uwiano huu ulijenga mfumo wake 
wa maisha na uliakisi matendo yake ya kiibada 
na tabia zake. Alikua akifanya majukumu yake 
kwa ajili ya Mola wake katika njia iliyokuwa bora 
kabisa. Alikuwa akiwatazama watu wengine 
na viumbe wengine kwa macho ya huruma 
na wema. Alikuwa akiwajali kwa huruma may- 
atima na akiwakabili watoto kwa wema kabisa. 
Alikuwa akiwasaidia masikini. Alikuwa na uso wa 


tabasamu mara zote. Alikuwa akiamiliana na 
marafiki zake, wanafamilia pamoja na ndugu 
zake kwa huruma, Hakuwahi kusahau kuwa 
chanzo cha kweli cha huruma katika dunia hii ni 
Mwenyezi, Mwingi wa kusamehe na mkarimu 





, 


■ 


. V. 


. V. 
























^yifume Oljislamu 




, - 




S» 


Zainabu, binti wa Mtume (Rehma na 
Amani ziwe juu yake), alituma mjumbe 
kwenda kwa Mtume kumuomba kuja kwa 
kuwa mtota wake alikuwa anakata roho; 
lakini Mtume alimrudisha mjumbe yule na 
kumwambia kumfikishia salamu zake kwa 
binti yake kwa kusema: 


Mtume alinyanyuka, akiwa na baadhi ya 
maswahaba zake, Pindi wanaingia katika 
vyumba mtoto alikuwa anafariki, Alikua 
anapumua kwa shida sana, Juu ya hilo 
Mtume (Rehma na Amani ziwe juu yake) 
alianza kutokwa na machozi, Sad Ibn Uba- 
dah alisema. 


"Mwenyezi ndiye Mmoja anayetoa na 
kuchukua uhai, Na kila kitu kwake Yeye kina 
ukomo wake katika dunia hii kwa hiyo ana- 
takiwa kuwa mvumilivu na kutarajia malipo 
toka kwa Mwenyezi," 

(Zainabu) alimtuma tena mjumbe kwa 
Mtume, akiapa kuwa ni lazima aende. 




"Ewe Mtume wa Mwenyezi! Ni nini hiki? 
Alimjibu, 


“Hii ni huruma ambayo Mwenyezi 
ameiweka katika nyoyo za waja wake, 
na Mwenyezi ni Mwenyehuruma kwa 
waja wake wenye huruma kwa wengine.” 

(Bukhari, Janaiz, 33) 




' " 















MASWALI 



Fumbo 




Kwenda kulia. 


Kushuka chini. 


4 . Neno linalotumika kwa kipindi kiliohopo bai- 
na ya kifo na hukumu 

5 . Majina ya malaika wanaorekodi matendo 
yetu mazuri na mabaya katika dunia hii 

7 . Neno linalotumika kwa sehemu iliyoan- 
daliwa na Mwenyezi kwa ajili ya waja wake 
walioamini kama malipo huko akhera 

8 . Neno la kiarabu linalotumika kwa ajili ya ufu- 
fuo baada ya kifo 

10. Mmoja wa malaika watakaouliza maswali 
kaburini 

11. Neno linalotumika kwa kipimo ambacho 
kitapima matendo mazuri na mabaya 
baada ya hukumu 


1 . Neno la kiarabu linalotumika kwa sehemu 
ambayo watu wote waliowahi kuishi wata- 
hudhurishwa kwanza kwa ajili ya hukumu 
akhera 

2 . Neno linalotumika kwa sehemu ambayo 
wale wenye dhambi, makafiri, na wanafigi 
watapafa adhabu yao huko akhera 

3 . Neno la kiarabu linalotumika kwa mwisho 
wa dunia na vilivyomo mbinguni, 

5 . Mwisho wa maisha katika dunia hii 

6 . Neno linalotumika kwa maisha baada ya 
kifo 

9 . Neno la kiarabu linalotumika kwa ajili ya da- 
raja lililopo juu ya moto 


























































Tafuta Maneno Yanayowiana 




1 

Uzuri wa dunia hii 


Ikiwa samaki hawathamini,Mwenyezi haki- 

ka anajua 

2 

Watu ambao hawajali thamani ya muda 

wao mfupi hapa duniani 


Hawaogopi kufanya madhambi 

3 

Mauti haimaanishi mwisho wa maisha 


Na inatupelekea sisi kupata vipato kutoka 

katika vyanzo vilivyoruhusiwa 

4 

Kupokea kitabu chako kwa mkono wa kulia 

ni habari njema 


Imeaminiwa kwetu kwa kipindi cha muda 

fulani 

5 

Fanya jambo jema na ulitupe baharini 


Na haki inapatikana katika jamii zetu 

6 

Kuamini kuhusu akhera kunatuweka mbali 

na kufanya mambo yaliyokatazwa 


Hakika watajutia baada ya kifo 

7 

Kuamini kuhusu akhera kunasaidia hisia za 

wema 


Isipokuwa ni mwanzo wa maisha mengine 

8 

Wale ambao wanasahau kifo na kukataa 

kuwa wataulizwa maswali baada ya kifo 


Hali ya kuwa kupokea kutoka kushoto au 
nyuma ni kitangulizi cha adhabu 



Tujipime Wenyewe 



1. Ni ipi kati ya zifuatazo si katika faida za 
kuamini akhera? 

A) Kutuweka mbali kutokana na kufanya 
madhambi 

B) Kutuhimiza kufanya matendo mazuri 

C) Kuondosha uchoyo katika nyoyo za 
watu 

D) Kutuhimiza kusema uongo 

2. Ni ipi kati ya zifuatazo si katika majina ya 
siku ya Hukumu? 

A) Siku ya kuuiizwa maswaii 

B) Siku ya Ashura 

C) Siku ya Mahshar au Hashr 

D) Siku ya ufufuo 


3. Ni ipi kati ya sentensi zifuatazo si sahihi? 

A) Tukio ambalo litasitisha maisha na ku- 
haribu mpangiiio katika ulimwengu lin- 
aitwa Qiyama 

B) Mizani ni neno kwa ajiii ya kupima ma- 
tendo 

C) Kipindi cha muda baina maisha ya 
kifo na ufufuo kinaitwa "maisha ya ka- 
buri" 

D) Nafsi ya mtu inaendelea kuishi baa- 
da ya kifo chake katika mwili wa mtu 
mwingine 











- 






























ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 


4. Nini maana ya wa’i ba’thu al-mawt? 

A) Hakuna mungu mwingine isipokuwa 
Ailah 

B) Kwa jina ia Mwenyezi , Mkarimu na 
mwenye Huruma 

C) Kuna ufufuo baada ya kufa 

D) Mfu hatakiwi kuabudu mwingine isi- 
pokuwa Mwenyezi Mungu. 

5. Ni ipi kati ya habari ituatayo kuhusiana 

na Imani juu ya akhera si sahihi? 

A) Wenye madhabi watakaa Motoni 
milele 

B) Siraf ni daraja iiiiiojengwa juu ya Moto 

C) Watu wote watafufuiiwa baada ya ku- 
puliziwa baragumu kwa mara ya piii 

D) Maisha ya hapa duniani yatakwisha 
baada ya kupulizwa baragumu kwa 
mara ya kwanza 


Jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa kutumia maneno vafuatavo. 

(ni nani aliyewaumba, ni nani tunayemuomba dua, yawezekana kujaribu, kwetu sisi, uhai, 

mifupa iliyokauka, aibu, nafsi, elimu,huruma) 

1. "Yuie Aliyeumba kifo na.. ambaye.ambaye kati yenu ni mzuri kuliko katika ma- 

tendo" (Mulk, 67:2] 

2. "Kila.ataonja umauti, kisha.mtafufuliwa tena." (Ankabut, 29:57) 

3. "Na akatupigia mfano, na akasahau kuumbwa kwake, akasema; Ni nani huyo atakaye ihui- 

sha.nayo imekwisha mung'unyika. Sema: Ataihuisha huyo huyo.hapo mara ya 

mwanzo." (Yasin, 36: 78-79] 

4. Sema "Enyi waja wangu walio jidhuiumu nafsi zaol Msikate tamaa na.ya Mwe- 

nyezi Mungu ; Hakika Mwenyezi Mungu husamehe.zote. Hakika Yeye ni Mwenye 

kusamehe, Mwenye kurehemu." (Zumar, 39:53) 

5. "Pindi mtu atakapokufa, matendo yake yanafikia mwisho, isipokuwa mambo matatu, sadaka 

yenye kuendeiea, au.(ambayo watu) watanufaika kwayo, mtoto mcha,. 

kwake (mtu aliyekufa)." (Musiim, wasiyyah, i4] 




6. Kwa mujibu wa Imani ya kiislamu, ni kipi 
kati ya mawazo yafuatayo si sahihi kuhu- 
siana na maisha ya duniani na akhera? 

A) Dunia hii pamoja na akhera yanafan- 
ya kitu kimoja na hakuna hata kimo- 
jawapo kinachotakiwa kudharauliwa 

B) Dunia hii ni mwisho na kifo kinamaani- 
sha ni mwisho wa maisha 

C) Kuipata akhera inategemeana na 
matendo yetu katika dunia hii 

D) Kifo ni mwanzo wa safari ya maisha ya 
miieie ya akhera 











! 



Mwenyezi Mtukufu anasema: 

"MBINGU ITAPO CHANIKA, na nyota zitapo tawanyika, na bahari 
zitakapo pasuiiwa, na makaburi yatapo fukuiiwa, hapo kiia nafsi 
itajuwa iiicho kitanguiiza, na ilicho kibakisha nyuma (Katika hii 

Dunia." 


(al-lnfitar 82; 1-5) 







fA^ 








4V' 


4»A 


V 


*VJ. 


g.*A 




AfA - 


4f^ 




I- '' » 


' 4% ^ 








MIPANGO YA MUNGU: 


^ fvUfimini imTitvfi ofTDfT^ ^ 


® Hatma naQadar 
® Utashihuru 

% Ka^y ri^ki, na kumuamini Mwenyef^ 

# Ugonjwana kifo 

% Hitu amhavjo tunavipata kutokana na Imani juujaQadar 

% Mtume wetu(rehma naMmani fjwe juujake) alikua akichukulia kila kitu 
kutoka kwa Mwenje^ kama ki^ri 




^iifp 




4^ 


■ ’ 


. - 

4 






4*11 


4*4 

- 


■ 4*4. ‘ 

I 




«V4 




■ **A ' 


' ■ 4*4 " ' 


+ t * 




‘4*4 ^ 


' 4*4 ' 






V4- 









































- 'F4^, 




^yifume n^iskmu 








^€k 


WEKA ALAMA MANENO YANGU 


Elif alikuwa ni msichana mdadisi sana 
aiiyekuwa anapenda kujifunza vifu vipya, Alikua 
akimuuiiza babu yake kila kitu alichokuwa 
anakishangaa, na kwa makini sana alikuwa 
akisikiliza kile alichokuwa akielezwa. Babu 
yake alikuwa anapenda maswali yake ya 
kidadisi na umakini aliokuwa nao. Alipokuwa 
anajibu maswali, babu Ahmad alikuwa 
anapata msaada kutokana na kile alichokuwa 
amekisoma, amejifunza, na kukipitia katika 


maisha yake. Wakati mwingine kumbukumbu 
zake za zamani zilikuwa zinamsaidia, 

Siku moja Elif na babu yake walikuwa 
na mazungumzo mazuri sana, Wakati huu 
Elif aliuliza maswali kuhusu mauti na hatma. 
Maswali yake yalirudisha kumbukumbu za 
utotoni za babu Ahmad. Alianza kuongea kwa 
sauti laini: 





































, • • ^ * •, c^t^ifunza misin^pa <S^mani 

"Msichana wangu mdadisi! Niiipokuwa 

mdogo niiikuwa mvuiana mdadisi kama uiivyo 

wewe. Kati yangu mimi na wewe, niiikuwa 

mtukutu kidogo. Niiikuwa nikizunguka huko 

na huko. Siku nyingine niiikuwa ninaenda 

kuwinda ndege na wakati mwingine niiikuwa 

ninakwenda kuvua samaki katika mkondo wa 

Masikini mama yangu - Mwenyezi 
aihurumie nafsi yake - aiikuwa akitoa kiia aina 

ya udhuru na kumuomba niende. 

Fikiria wasiwasi niiiokuwa nao paie nje ya 

miango. Niiikuwa na jaribu kusikiiiza kiia neno 
waiiiokuwa wanaiizungumza. Niiikuwa nina 
mashaka kuwa baba yangu hataniruhusu 

maji. Niiikuwa ninatembea na kukimbia huku na 

kwenda. Mwishowe baba yangu akasema; 

huko, niiikuwa ninapanda miiima, na kutembea 

— "Sawa japo, wewe pia unataka aende 

katikati ya misitu. iiikuwa ni furaha ya aina yake 

huko; iakini nitakwambia kitu gani kitatokea 

kutizama uzuri wa asiii nikiwa juu ya miiima; 

kesho. Mwanao atapanda miti yote na 

japokuwa wazazi wangu hawakuniruhusu 

kwenda peke yangu kwa kuwa niiikuwa bado 

mdogo. Niiikuwa ninaruhusiwa kwenda nikiwa 

na kundi ia watu wazima. 

kuohokoa pua yake katika kiia mahaii. Na 

mwisho wa siku atakuja nyumbani akiwa 

amejeruhiwa na akiwa katika haii isiyokuwa 

nzuri." 

Binamu yangu Hussein aiikuwa ni mwindaji 

hodari. Akiwa na niya ya kuwinda, aiikuwa 

Mama yangu aiikuwa anajaribu kumtuiiza 
baba yangu; 

anapenda kwenda katika misitu na miiima. Siku 

— "Usijaii! Nina hakika hatafanya yaie 

moja niiimtaka Hussein kwenda naye. Hussein 

unayoyafikiria. Yeye si mtukutu sana?" baba 

akasema; 

yangu aiisisitiza: 

— "Sawa Ahmad! Jiweke tayari kesho 

"Atafanya! Chukua maneno yangu." 

asubuhi na mapema." Niiimwambia mama 

Hiki ni kitu ambacho baba yangu aiikipenda. 

yangu aniombee ruhusa kwa baba yangu. 

Mama yangu aiisema: 

Mwenyezi aihurumie nafsi yake. aiikua akisema: 
"Chukua maneno yangu" na aiikuwa akisogeza 

— "Jambo hiii iitakuwa gumu iakini tujaribu." 

kidoie chake cha kati kama aiiyekuwa akiandika 

maneno katika ukuta. 

iiikuwa ni mara yangu ya kwanza kuwepo 

misituni na miiimani ambako sijawahi kuyaona 

Lakini, mwishowe niiipata ruhusa. Niiifurahi 

sana. Sikuiaia kwa kufikiria vitu vya ajabu 

kabia. Niiipata msisimko sana." 

vinavyokwenda kutokea siku inayofuata. 

Mama yangu aiikwenda kwa baba yangu. 

Niiikuwa ninasuburi kwa papara. Kisha nikasikia 

Hussein, mimi na marafiki zake wawindaji 

tuiiianza safari. Tuiikwenda kiiomita kadhaa 

sauti yenye hasira ya baba yangu: 

ndani ya msitu. Tuiipanda katika miinuko na 

miiima. Niiikuwa ninafuraha sana kiasi kwamba 

— "Hapana! hawezi hata kuoheza vizuri 

sikufikiria ni jinsi gani niiikuwa nimechoka. 

akiwa mbeie ya nyumba, unafikiri atafanya 

Nguo zangu ziiichanika na ziiikuwa katika haii 

vipi akiwa huko miiimani? Ninahakika ikiwa 

isiyoridhisha iakini pia sikujaii. Sikuweza hata 

atamuona nyoka atataka kucheza nao." 

kukumbuka maneno ya baba yangu. 

. 

m. ^ m ■ T’ * 

-r i T « ■ 

p .«-i. m • • * m 

'W - 1 

■ 1^1 










^yifume n^iskmu 




Unajua Elif, ni wakati gani nilikunnbuka 
maneno ya baba yangu? Niliyakumbuka 
nilipokuwa ninarudi nyumbani nikiwa katika 
hali mbaya kuiiko ile aliyoikadiria usiku mmoja 
uliopita, Nitakwenda kumwambia nini? Ni aina 
gani ya msamaha nitakwenda kumuomba? 
Ni uongo gani nitakwenda kuutumia? Nilikuwa 
katika hali ya kusikitisha nilipokuwa ninafika 
mbele ya macho ya wazazi wangu. Mama 
yangu, masikini mama yangu, alikuwa katika 
hali mbaya Zaidi kuliko niliyokua nayo mimi. 
Baba yangu akamgeukia mama; 

— Tazamal Umeona ni kitu mtoto 
wako amekifanya? Je, sikukwambia?" 

Kisha baada ya hapo nilipata 
wazo la kishetani, lakini sikumwambia 
baba yangu kwa kuwa nilikuwa 
ninaona aibu kumwambia. 

Elif kwa pupa akauliza: 

— "Ulikuwa unataka 
kumwambia nini, babu?" 

— "Nilikua ninaenda 
kumwambia kuwa 
"Babaimimi sina kosa 
lolote. Ulikua unajuwa 
ni kitu gani nitakwenda 
kufanya. Ulimwambia mama siku moja 
kabla. Ulikuwa unaigiza kama unaandika 
maneno yako katika ukuta; kwa hiyo nimefanya 
kile ambacho ulikuwa unakifikiria kuhusu 
mimi, Kama nimefanya kitu chochote kibaya, 
ingekuwa nilikisikiliza na kufuata maneno yako," 
Elif akaanza kuchekacheka: 

— "Nimefurahi hukumwambia, Ni mawazo 
gani ya kitoto hayo yalikua? Yalikua yote ya 
kipuuzi. Baba yako hakukwambia maneno yale 


ili ukayafanye. Na wala hakukulazimisha pia 
kuyafanya." 

Babu Ahmad alifurahi sana kusikia maneno 
yale ya Elif. 

— "Kheri yako ewe msichana wangu 
makini! Hii ni kile ambacho nilikuwa ninajaribu 
kukuelezea kuhusu hatma. Umeona ni jinsi gani 
kumbukumbu zangu za zamani zilivyotatua 
tatizo jingine." 

"Msichana wangui Elimu 
ya Mweyezi Mungu haina 
ukomo. Maarifa yake 
kuhusu vipi tutakwenda 
kuvifanya haimaanishi 
kuwa Ametulazimisha 
kuvifanya. Kwa kuwa 
Mweyezi ametupa 
akili, uwezo wa kufikiri 
na kutuonyesha kipi 
kizuri na kipi kibaya. 
Ameturuzuku utashi 
wa kuchagua 
miongoni mwake 
tunavyovitaka. 
Ametufanyia 
neema nyingine 
zaidi kwa 

kutuambia "hivi ni 
vibaya. Sivipendi. Ikiwa 
mtavifanya itakuwa ni vibaya sana kwenu." 

Kwa hiyo, itakuwa sawa kufanya madhambi 
na kumlaumu Mweyezi Mungu kwa matendo 
yetu wenyewe? Ni nani atatuamini sisi, ikiwa 
tutasema, "tutafanya nini? Nimefanya kwa 
sababu Mweyezi alijuwa kuwa nitakifanya. Hii 
ni Qadaryangu." 

Kabla ya mwingine yoyote, tunatakiwa 
tuamini kwanza, au hatutakiwi?" 













— "Ndio" alisema Elif kwa Imani kabisa. 
Lakini kisha akifikiria kitu kingine tena. 

— "Babu! Ikiwa Mwenyezi Mungu 
atapenda, Anaweza akatuzuiya kutokana na 
kufanya matendo maovu. Anatupenda sana 
lakini kwanini hatuzuiyi kufanya madhambi?" 

Babu Ahmad alilipenda swali la Elif. 
Alifurahi sana kusikia swali kama hilo kutoka kwa 
mjukuu wake makini. Kisha akajibu swali lake 
kama ifuatavyo: 

— "Neema kubwa ya Mwenyezi Mungu 
ni kutupa utashi huru na kutuacha tufanye 
chochote tutakachokichagua. Ikiwa Mwenyezi 
asingetupa uwezo wa kufanya mambo 
mabaya au ikiwa atatuzuia kutokana na 
kufanya mambo maovu, nini ingekuwa maana 
ya Moto na Pepo au thawabu tunazozisubiri 
huko akhera? Nini ingekuwa maana ya kutuma 
mitume na maandiko matakatifu? Hivi vyote 
vinategemeana. 

Ikiwa Mwenyezi Mungu angetuzuia 
kutokana na kufanya madhambi, mara hii 
tungelalamika kwa kusema, "kwani sisi ni 
watumwa? Kwanini hatufanyi kitu chochote? 
Kwanini tusichague chochote tunachokitaka?" 

Mwenyezi Mungu ametuumba sisi katika 
hali ambayo tuko nayo, katika tathmini Yake 
juu ya matendo yetu na ametupa sisi kile 
tunachostahili kwa mujibu wa matendo yetu 
yote ni sehemu ya Qadar yetu. 

Elif? 

— "Babu! Ninajuwa nimekupa wakati 
mgumu sana leo, lakini nina swali moja la 
ziada. Endapo utalijibu swali hili sitakuwa na 
swali jingine Zaidi. Wakati mwingine mama 
yangu husema; "mambo yote mazuri na 
mabaya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu ." Hilo 


ni la kweli? Ikiwa ni ukweli, basi haitakuwa haki 
kuadhibiwa kwa kitu ambacho kimekuja kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu?" 

"Ni kweli msichana wangu mzuri, lakini 
watu wanatafsiri maneno hayo tofauti? 
Ngoja nikwambie ni wapi wanakosea. Kama 
unavyojua, katika ulimwengu huu yupo 
Muumba Mmoja tu ambaye ni Mwenyezi 
Mungu Mtukufu." 

"Ni kweli" 

"Kwakuwa Mweyezi Mungu ni Muumba 
pekee, na Yeye ni mmoja aliyeumba kila 
kitu ikiwa ni pamoja na mazuri na mabaya, 
Japokuwa hatuwezi kusema kuwa maasi yetu 
ni kwa sababu Mweyezi ameumba mazuri na 
mabaya kwa mujibu wa uchaguzi wetu, Kwa 
hiyo tunafikia nukta ya sawasawa. Mwenyezi 
ametupa akili na utashi huru wa kuchagua, 
Pia Ametuonyesha bayana njia ya Motoni na 
Peponi na akasema; 

"Ikiwa mtataka kufanya matendo mazuri, 
nitaumba matendo mazuri na nitakuwa radhi 
nanyi. Ikiwa mtataka kufanya matendo maovu, 
nitayaumba pia kwa ajili yenu; kwa sababu 
Mimi ni Muumba, lakini sitakuwa na furaha ikiwa 
mtafanya maovu," 

"Umeona msichana wangu mdogo, hii 
ndio maana ya kuwa kila kitu kizuri na kibaya 
kinatoka kwa Mwenyezi, Kwa maneno mengine, 
Mwenyezi ameumba mazuri na mabaya lakini 
ameyaumba kwa mujibu wa uchaguzi wetu. Hii 
ni sababu atatuuliza kwa yale tuliyoyafanya." 

Elif alifurahi na kusaidiwa kupata mwitikio 
wa maswali yake yote, Imani yake juu ya 
Mweyezi iliimarika zaidi, 

M. Ya§ar Kandemir 

(Imedondolewa kufoka kaflka vyanzo vlnglne) 







L « ^ ± h 

ni>islamu 








*. ' 1 ^.. 

-■ ■ y^ 




HATMA NA OADAR 


Katika bahari maji ya- 
nachemka kwa nyuzi joto 
100 


Miti yote inaishi kwa 
kiwango cha kadiri ya 
maisha yaliyodiriwa kwao 


Hapatakuwo na amani na 
utulivu katika jamii mahali 
ambapo mmomonyoko wa 
maadili na dhulma imetawala 


Vitu ambavyo vimerush- 
wa juu hewani hudondo- 
ka chini kwa ushawishi wa 
nguvu ya mvutano, 


Maji yana nguvu ya 
kunyanyua vitujuwezo wa 
kufanya vitu vielee juu) 


Kiia mnyama anatenda 
kwa mujibu wa asiii yake 


Kiia kiumbe hai hufariki 


Jamii ambayo haifatiiii 
na kuyaona muhimu 
mambo ya sayansi na 
teknoiijia hubaki nyuma 


Patakuwepo na macha- 
fuko katika jamii ambapo 
maii imegawanywa kwa 
dhuima 

































r 


jk 











misinp pa (S^mani 


Tunaweza kuongeza mamia Zaidi katika 
mifano iiiyowekwa hapo juu, mifano yofe 
hapo juu inaonyesha kuwa kiia kiumbe hai 
kafika uiimwengu kimeumbwa kwa mujibu 
wa mpango, ratiba na kipimo, Vifatekeieza 
majukumu yao na kuendelea kuishi kwa mujibu 
wa mpango huu na rafiba hii, 

Mwenyezi Mungu aiiyeumba kila kitu kwa 
mujibu wa kipimo, amevipamba vifu kwa sifa 
za msingi na uwezo wake, Hakuumba kiia 
chochofe biia makusudi kafika ulimwengu huu, 
Kila kifu amekiumba kwa eiimu yake, mapenzi 
na uwezo, Ufukufu huu wofe uko pamoja 
na maarifa na mipango na ratiba Zake 
iliyotengenezwa kwa viumbe inaifwa Qadar 
Na uumbaji wa kifu ikiwa muda wake umefikia 
kwa mujibu wa Elimu Tukufu inaitwa Hafma au 
Qadar, 


• Maji kafika ardhi yanafuka kwa msaada wa 
jua na kwenda juu kafika anga, 

• Mawingu yakiungana na hewa ya baridi 
kafika anga, mvuke wa maji mara moja 
unaganda, unaundwa vifone vidogo 
vidogo katika mawingu, 

• Mafone haya ya maji yanaunda mawingu, 

• Yanapofikia ukubwa Fulani,huyeyuka 
(mvua au fheluji) yanasababishwa, kisha 
maji yanarudishwa kafika ardhi (au bahari) 
kwa nguvu ya mvufano, 

Mzunguko huu wa maji umefengenezwa 
na Mwenyezi Mungu Mfukufu ni hafima yake, 
Toka uumbaji wa ulimwengu huu, hii ni ratiba 
ambayo mvua hufokea, Mwenyezi, aliyeamua 
kipimo hiki cha mvua, anajua vizuri ni wapi, lini 
na kwa kiwango gani mvua ifanyesha. 



Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Kwa hakika Sisi fumekiumba kila kifu kwa 
kipimo," 


Kwa mfano hebu fufikirie kuhusu mvua, 
Mwenyezi Mfukufu ameamua ratiba Fulani kwa 
mvua na kuihusisha na baadhi ya sababu. 
























^yifume n^iskmu 








HATIMA YA €MR€ 

Siku moja Emre alikuwa anajisomea "Ni Qadarya Mwenyezi Mungu . Ni hatima. 
nyumbani wakati wazazi wake wakiwa na Tutafanya nini? Maneno hayo yaiivuta umakini 
mazungumzo. Emre hakuwa na habari ni nini wa Emre. Alimgeukia baba yake na kumuuiiza: 
walikua wanazungumzia. Kisha akasikia baba 

— "Babai Mnazungumzia nini?" 

yake akisema: 


































ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 




— "Kipi kati ya hivya? Ni Qadarya Mwenyezi 
Mungu au hatima? 

— "Ndio, vyote kwa pamoja" 

— "Sawa, nitakwambia kuhusiana navyo, 
lakini inaweza kuwa ngumu kidogo kwako 
kueiewa," 

— "Baba, nilikuwa ni nasoma na kujaribu 
kueiewa kitu hicho hicho kutoka katika kitabu 
changu; lakini sikuweza kueiewa kuhusu jambo 
la Qadar," 

— "Leta kitabu chako, Hebu tukiangalie 
pamoja," 

Emre alimpa kitabu chake baba yake, 
Baba yake aiisoma kwa makini maana ya 
gadar na hatima, Akatafakari kwa muda kisha 
akamgeukia Emre; 

— "Sawa kijana wangui Ninadhani 
hapawezi kuwa na maana rahisi Zaidi ya Qadar 
na hatima kuliko hii iliyoko katika kitabu chako; 
ingawa, sababu ya kwanini hauvielewi sio kwa 
sababu maana zake zinachanganya isipokuwa 
ni kwa sababu ni mambo ambayo ni magumu 
sana, 

— "Sawa babal Nitawezaje sasa 
kuvielewa? Maandalizi ya kipengele katika kitabu 
changu yanahitaji kujifunza kutoka kwa wazazi 
wetu nini "Qadar na "Hatima" vinamaanisha na 
kuviandika katika madaftari yetu, Mwalimu wetu 
pia ametutaka kujifunza na kwenda darasani 
tukivifahamu tayari, Nimevisoma katika kitabu 
changu, lakini sijavielewa vizuri, 

Baba yake na Emre alifikiria kwa muda 
kisha; 

— Emre, unaweza kuniletea kalenda? 
Hebu tuifanyie utafiti, Niambia leo ni siku gani?" 


— "Jumapili" 

— "Kwanini hujakwenda shule leo?" 

— "Kwasababu ni jumapili, Kwani jumapili 
sio siku za mapumziko? 

— "Ni siku gani itakuwa kesho?" 

— "Itakuwa jumatatu na nitakwenda shule 
na wewe utakwenda kazini," 

— "Niambie kwanini wewe haujakwenda 
shuleni na mimi sijakwenda kazini leo, Na 
niambie kwanini tutakwenda kesho," Emre 
alikuwa katika fumbo, Alimtizama baba yake 
usoni kana kwamba anamwambia ni swali la 
aina gani hilo, Kisha akasema; 

— "Lakini baba,,,," Juu ya hilo baba yake 
akasema; 

— "Emrel Ngoja nikuulize swali moja la 
ziada, Haukwenda shuleni leo, kwa sababu 
imeandikwa katika kalenda kuwa leo ni jumapili? 

— "Ndio" 

— "Kwa namna gani watu walioandika 
kalenda hii walijua kuwa leo itakuwa jumapili? 

— "Huenda walifanya mahesabu na 
kubaini kuwa itakuwa ni jumapili," 

— "Ni kwa namna gani walilifanya hilo? 
Je, ni kutokana na maarifa yao? Ndivyo?" 

— "Ndiyo baba, haiwezi kufanyika bila 
kuwa na maarifa," 

— "Ngoja nikuulize fena swali ningine, 
Ingetokea nini,ikiwa wameandika katika 
kalenda "Jumapili" Jumapili,,,," Kwa kila kurasa? 
Je, tungekuwa na mapumziko kila siku?" 

— "Hapana," 
















niiislamu 


— "kwanini?" 

— "Kwasababu kiia siku haiwezi kuwa 
jumapiii. Na je, watu waliaandaa kaienda 
hawakulijua hiio?" 


— " Ni kweii baba, nimechanganyikiwa 
kidogo iakini ninadhani nimefahamu. Nitafikiria 
kuhusu mifano ambayo umenipafia. Ikiwa kitu 
chochofe kifatokea, nifakuuiiza fena. Asanfe. 



— "Ufapenda nikupe mfano 
mwingine?" 


— "ifakuwa vizuri Zaidi baba." 


— "Kazi nzuri Emre. Uko sahihi. Waliiijuwa 
hiio vizuri sana kwamba jumapiii haziwezi 
kufuafana.Sasanisikilizekwamakinisana. Hafuwi 
mapumzikoni kwa sababu imeandikwa jumapili 
kafika kaienda. Waiihesabu na kuiandika chini 
mwaka mmoja uiiopifa kwamba leo ifakuwa 
jumapiii. Sasa jumapili imekuja na hujakwenda 
shuieni. Walihesabu pia kuwa kesho ifakuwa 
jumatafu na kesho utakwenda shuleni. Kwa 
kifupi, elimu ya Mwenyezi Mungu kuhusu kipi 
kifafokea kwefu kafika ulimwengu huu na 
kuyarekodi- kama ilivyo kuandaa kalenda- 
inaifwa hafima. Matukio yaliyoandikwa kama 
hafima yetu hutokea siku na saa yake 
ifakapofika. Na hiyo inaitwa Qadar. 


— "Mwenyezi Mungu akujaaliwe akili iliyo 
sawa." 

Emre aliendelea na kaziyakeya nyumbani. 
Wazazi wake waliendelea na mazungumzo 
yao. 

Mustafa Ocal 


— "Unaona kafika kalenda ni 
muda gani jua lifachomoza? f 
likachomoka muda huo huo 
ulioandikwa. Jua halichomozi 
kafika muda huo kwa sababu 
imeandikwa kafika kalenda 
ila ni kwa sababu inatakiwa 
lichomoze. Maisha ya 
binadamu ni kama hivi. Kwa 
kuishi, wafu wanafakiwa 
kuishi kwa kuzingafia 
gadar zao. Inachanganya 
kidogo lakini nina Imani 
umenielewa. 

















ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 


Maarifa ya Mwenyezi Mungu na Qadar 

Mwenyezi Mungu Mtukufu ni Aiim kwa 
maneno mengine anajuwa matukio yote 
yaiiyopita na matukio ambayo yatatokea 
wakati ujao, Eiimu yake inajumuisha kiia kitu, 
Hakuna kitu choohote kitakachotokea nje ya 
eiimu yake na hakuna kitu kitakachotokea biia 
mapenzi yake, 

Hata hivyo, sisi hatutakiwi kusahau kuwa 
eiimu ya Mwenyezi Mungu si sawa na eiimu 
yetu, Tunajua tu sehemu ndogo katika yaiiyopita 
na kidogo yaiiyopo ambayo yametufikia 
sisi, Hatuwezi kujua isipokuwa tunakisia kitu 
gani kitatokea wakati ujao; ambapo eiimu 
ya Mwenyezi Mungu Mtukufu haina ukomo; 
haina kizuizi cha muda, Kwa hiyo Mwenyezi 
Mungu anaona na anajua jana.ieo, kesho, siku 
inayofuata, siku ya mwisho na akhera kwa wakati 
mmoja, Kwa kifupi Yeye ndiye anayeagiza na 
kuumba yote hayo. 

Binadamu ni sehemu ya uiimwengu 
uiioumbwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Kama iiivyokuwa kwa viumbe wengine pia, 
huzaiiwa na kuendeiea kuishi kwa sababu ya 
mapenzi ya Moia Wetu Mtukufu. Moia Wetu 
Mjuzi wa kiia kitu, amemuumba binadamu na 
kumpamba kwa mapenzi, Amewapa uhuru 
wa kuchagua tabia zao. Mwenyezi Mungu 
ameyaumba haya kwa kuwajaribu binadamu. 




Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema 




"Kwa jina ia Mwenyezi Mungu aiiyeion- 
goza (nafsi) kueiewa kipi ni kibaya na kipi 
ni kizuri kwake, Hakika amefanikiwa aiiyeit- 
akasa, na hakika amekhasirika aiiyeidhu- 
iumu." 


(al-Shams91; 8-10) 


Uhuru wa wafu wa kuchaguwa: Utashi 

Huru 

Tunaweza kubagua matendo yetu katika 
makundi mawiii: 

1, Matukio na tabia ambazo hutokea nje 
ya matakwa yetu 

2, Matukio na tabia ambazo hutokea 
kwa matakwa yetu 

Moia Wetu mtukufu ameviumba viungo 
vyetu na kutengeneza mfumo kwa ajiii ya 
kufanya kazi. 

❖ Kazi kama:- 

kazi za Nyoyo zetu 
kazi za matumbo yetu 



i 




Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema 


H 





"Na ziko kwake funguo za ghaibu; hakuna 
azijuaye iia Yeye tu, Na Yeye anajua kiiio- 
ko nchi kavu na baharini. Na haiidondoki 
jani iia anaiijuwa, Waia punje katika giza 
ia ardhi, waia kinyevu, waia kikavu iia kimo 
katika Kitabu kinacho bainisha." 


(An’am 6; 59) 






^yifume n^iskmu 






r=* 






❖ mzunguko wa damu katika mishipa 
yetu inachukuwa nafasi nje ya 
uwezo wetu. Kiia kiungo kimoja 
wapo kinatekeieza majukumu yake 
kilichopewa na Mwenyezi Mungu 

❖ Haii kama:- 

❖ kuchagua wazazi 

♦> kuamua muda wa kuzaliwa kwetu au 
kuchagua rangi za ngozi zetu hivyo pia huwa 
nje ya mipaka ya maamuzi yetu. Katika haii 
kama hizo hatuna uwezo wa kuchagua. Na 
hatuna jukumu kwa vitu ambavyo hatuna 
uchaguzi navyo. 


Kuna matendo na tabia ambazo zinatokea 
kama matokeo ya matakwa yetu. Tunavichagua 
kwa utashi huru wetu. Matendo kama kula,kunywa, 
kukaa,kusoma na kutekeleza matendo ya ibada 
yanategemea matakwa yetu. Tunakuia na kunywa 
tukitaka. Kuongea au kukaa kimya pia vinategemea 
uchaguzi wetu. Tunaweza kuchagua kuongea 
ukweli au uongo tukiwa tunaongea. Kwa kifupi kama 
binadamu tunaweza kutumia utashi huru wetu kwa 
njia nzuri au mbaya; au kuchagua aidha sahihi au si 
sahihi. Tuna majukumu na matendo ambayo tuna 
uhuru wa kufanya uchaguzi. 

Hebu tueleze uhusiano uiiopo kati ya utashi 
na majukumu kwa msaada wa mfano: 



"Mwenyezi Mungu haikaiifishi nafsi yoyote 
iia kwa kadiri ya iwezavyo. Faida ya iiiyo 
yachuma ni yake, na khasara ya iliyo ya- 
chuma ni juu yake ...." 


(al-Baqara 2; 286) 


Fikiria tumepata pochi ya mmoja wetu. 
Katika hali hii tunaweza kuchagua kufanya kati ya 
haya yafuatayo: 

1. Turudishe pochi ya mwenyewe kwa 
kufukiria Pesa hii si mali yangu. Sio sahihi 
kutumia pesa ya mtu mwingine biia 
ridhaa yake." 

2. Kuiweka pesa katika mifuko yetu na 
kuitumia. 

Kuchagua kati ya chaguzi hizo mbili ipo 
katika mikono yetu na jukumu ia uchaguzi huo 
iipo kwetu sisi. Ikiwa tutafanya uchaguzi wa 
kwanza itakuwa ni jambo sahihi na zuri. Mola wetu 
Mtukufu atatulipa thawabu kwa kufanya jambo 
hiio jema. ikiwa tutachagua chaguo la pili, 
tunapinga mija kati ya makatazo ya Mwenyezi 
Mungu na tunatenda dhambi. Kwasababu ya 
dhambi hii tutakuja kuulizwa kesho akhera. 


Mwenyezi Mungu Mtukufu atatuuliza 
kutokana na Imani zetu, na tabia zetu 
ambazo tunazifanya kutokana na utashi 
huru wetu.. 























0 4 a • o 

• a*' *o * '* 


'^dr' 

.-^r 






•*»*■ 

.n'». 




■ ' ■ .«X» 

ciK'^^iJuma misinp pa (S^mani 



NINAKIMBIA MBALI NA HATIMA YA MWGNYEZI 
MUNGU KUGLGKEA KATIKA HATIMA YAKG. 


Katika kipindi cha ukhaiifa wa Unnar ibn Ai- 
Khattab aiiondoka kueiekea Damascus. Waiipofika 
Sargh, makamanda wa jeshi ia waisiam, Abu Ubai- 
dah ibn Ai-Jarrah na maswahaba wake wakakutana 
naye na kumwambia kuwa kuna ugonjwa wa miipu- 
ko umeibuka Damascus. 

Umar akasema, 

"Niitie upesi muhajirun (waliohamia) wa 
mwanzo na ansar(wasaidizi), Hivyo Umar 
akawaita na kuwajuiisha na kuwataka ushauri 
kuhusiana na hali halisi. Maswahaba wakahiti- 
iafiana kwa maoni yao. Baadhi yao walisema, 

"Tumetoka nje kwa sababu na hatufiki- 
rii kuwa itakuwa sahihi kukata tamaa," wakati 
wengine walisema, 

"Kuna watu wengine na maswahaba wen- 
gine wa Mtume wa Mwenyezi Mungu wako 
pamoja nawe kwa hiyo hatukushauri kuwachu- 
kuwa na kwendanao penye mlipuko wa ugon- 
jwa," 

Umar akawaambia, 

"Nitarudi Madina asubuhi, kwa hiyo mta- 
fanya kama mimi na mtarudi pamoja nami" 
Abu Ubaidah ibn Ai-Jarrah akasema kumwam- 
bia Umar, 

"Ewe Khalifa! Je, unaikimbia hatma ya 
Mwenyezi Mungu ? ikiwa Mwenyezi Mungu 
ameagiza tufe kutokana na ugonjwa huo wa 
mlipuko, basi tutakufa, Na ikiwa hakutaka, 
hakuna chochote kitakachotokea kwetu sisi." 
Umar akajibu. 


"Ninatamani mtu mwingine angesema kitu 
hicho ewe Abu 'Ubaida!" 

Abu Ubaida aiikuwa rafiki mzuri wa Umar. 
Ndio maana Umar hakutaka kuyapinga maoni 
yake. kisha Umar akaendeiea na maneno yake 
kwa kusema: 

"Ndiyo, tunakimbia kutoka katika hatima ya 
Mwenyezi Mungu kuelekea katika hatma yake, 
Haukubali kuwa ikiwa utakwenda na ngamia 
wako katika bonde ienye pande mbili, moja 
likiwa ia kijani na jingine likiwa kavu biia malisho, 
utawalisha katika maiisho ya kijani ikiwa tu Mwe- 
nyezi Mungu ameagiza hivyo, na utawalisha 
katika upande uie mkavu ikiwa tu Mwenyezi 
Mungu ameagiza hivyo?" 

Maneno ya Umar yaiimshawishi Abu Ubai- 
da. Kisha punde Abdur-Rahman bin Awf, am- 
baye hakuwepo hapo kutokana na kazi Fulani, 
alikuja na kusema, 

"Nina maarifa kuhusiana na hili. Niiiwahi 
kumsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu akisema, 

Ikiwa mtasikia mlipuko wa ugonjwa wa 
tauni(ugonjwa unaosababishwa na panya) ka- 
tika mji , msiende, iakini ikiwa mlipuko huo wa 
tauni umetokea katika nchi ambayo mnaishi 
ndani yake, msikimbie kutoka katika nchi hiyo, 

Pindi Umar alipisikia ripoti ya Abdur-Rah- 
man bin Awf, aiimshukuru Mwenyezi Mungu 
kwa kumuonyesha njia iiiyokuwa sahihi, kubadiii 
akili yake kuhusu kuingia Damascus na kurejea 
Madina, (Bukhori, tibb, 30) 




. ■hir' . 


■ • 


• «St- ■ 






. , 


■ ■ 







’ niiislamu 






KAZI, RIZIKI, NA KUMUAMINI MWENYEZI MUNGU 


Kazl na Rlzlki 


Viumbe vyote katika dunia vinatenda kwa 
mujibu wa mpango ambao umeamuliwa na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Vinatekeleza ma- 
jukumu yao kwa mujibu wa dhamira ambazo 
vimeumbiwa. Wanafanya kazi na kujipatia 
riziki iliyoamuliwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili 
yao. Ndege ambao huacha viota vyao asu- 
buhi sana wakiwa na njaa hurejea jioni wakiwa 
wameshiba matumbo yao. Viumbe vyote, 
kuanzia wanyama misituni hadi samaki baha- 
rini, wanaendeleza maisha yao kwa mujibu wa 
vipimo walivyokadiriwa. Nyuki wanakusanya 
poleni na kutengeneza asali; wadudu chungu 
wanafanya kazi kwa bidii na kukusanya chaku- 
la; simba wanawinda na kujaribu kukamata 
mawindo yao; kobe taratibu lakini anaendelea 
kutafuta chakula; samaki wanaogelea kuzun- 
guka bahari ili kufikia vyakula vyao; kwa kifupi 
wanyama wote wanaendelea kufanya kazi na 
jitihada ili kujilisha. 


Mtume wetu Kipenzi Anasema: 


"Hakuna anayekula kitu kilicho bora Zaidi 
isipokuwa kile alichokipata kwa kufanya kazi. 
Mtume wa Mwenyezi Mungu Daudi (Amani 
iwe juu yake) hakuwahi kula isipokuwa kile 
alichokipata kwa kazi zake za mikono." 


(Bukhari, Anbiya, 37) 


Hii ni kwasababu Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu ametujulisha kuwa atatoa riziki kwa viumbe 
vyake vyote. Ameamua kipimo kimoja kupata 
katika riziki hii. Kwa mujibu wa kipimo hiki kitukufu 
kiliichoanzishwa kwa binadamu Mwenyezi Mun- 
gu atawapa riziki wale ambao wanafanya kazi 
na kujibidiisha kwa ajili yake. Mola Wetu Mtukufu 
ametuambia kuhusiana na kipimo hiki na kuse- 
ma katika Quran kwamba: “Na ya kwamba 
hatapata mtu ila aliyoyafanya mwenyewe” 
(ai-Najm 53: 49) kwa hiyo ni jukumu la binadamu 
wote kufanya kazi kwa bidi, kutafuta riziki zao, 
na kushikilia kwa nguvu sababu ya kuipata. 






















misinfipa (^S^mani 




MTIAMBAO UNATOA MATUNDA MARA MBILI 

KWA MWAKA 

— Siku moja wakati Abbasid khaiifa Harun Al-Rashid alibomuona mwanaume mzee 
akijaribu kupanda mti, akamuuliza mzee yule; 

— Baba! Wewe ni mzee sana. Hautaona matunda ya mti huu. Kwanini unajihan- 
gaisha kiasi hicho? 

Mzee yule akamjibu: 

— Kijana wangu mpendwal Waie waliokuwepo kabla yetu sisi waiipanda miti am- 
bayo tumekuia matunda yake. Na sasa tunatakiwa kupanda miti, iii kwamba wataka- 
okuja baada yetu wapate kuia matunda yake. 



Harun Al-Rashid aiifarijika sana kwa mrejesho aiiopewa na mzee yuie kiasi cha kum- 
pa mfuko wa dhahabu. Mzee yuie aiisema: 

— Umeona kijana wangu! Mti wangu tayari umeanza kuzaa matunda. 

Sultan Harun Ai-Rashid alifurahi tena kuusikia jibu lile kiasi kwamba akampa mzee 
yule mfuko mwingine wa dhahabu. Mzeeyule akaanza kucheka. Wakati suitan anamuu- 
iiza kwanini aiikuwa anacheka, aiisema; 

— Hauoni, kijana wangu? Miti huwa inatoa matunda mara moja tu kwa mwaka. 



















♦ 

A 


niiislamu 



Mola wetu ameunganisha kila kitu 
katika dunia hii kwa baadhi ya sababu na 
akatengeneza misingi ya sababu na athari. 
Kwa mujibu wa misingi hii mtu anatakiwa 
kupanda mbegu III kupata mazao; na mtu 
anatakiwa kupanda mti ili kupata matunda, III 
kufaulu mtu anatakiwa kufanya kazi kwa bidii. 
Ili kuingia peponi, watu wanatakiwa kuwa na 
Imani na kufanya ibada na kufuata amri na 
kuacha makatazo ya Mwenyezi Mungu, 



K 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


1 


Mola wetu, Ambaye ameagiza kushikilia 
sababu na kufanya kazi kama sharti la 
mafanikio, kinachohitajika kwetu sisi kuelekeza 
utashi wetu katika kufanya kazi kwa bidii. Watu 
ambao wanatumia utashi wao kufanya kazi 
kwa hakika watakwenda kupata thawabu kwa 
jitihada zao. Kwa hiyo kama waumini tuliokuwa 
na Imani madhubuti kwamba kila kitu kinatokea 
kwa mujibu wa maamuzi Matukufu, tunafanya 
kazi ndani ya mipaka ya kanuni zilizoumbwa 
kuhusiana na ulimwengu na kufanya majukumu 
tuliyopewa, Baada ya hapo tutarajiye kupata 
majibu ya matendo yetu kutoka kwa Mola 
wetu. Baada ya kuchukua vipimo vyote 
muhimu, tunaweka Imani zetu kwa Mwenyezi 
Mungu na kuacha kila kitu kwa Mola wetu 
Mtukufu. Tunaomba dua na kuomba msaada 
toka kwa Mwenyezi Mungu ili kuyafanya yale 
tuliyoyaomba kutokea. Kisha tunahudhurisha 
kwa nyoyo zetu zote tunaweka Imani si kwa mtu 
yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. 


"Sema: Kwa hakika Mola wangu Mlezi 
humkunjulia riziki na humdhikisha am- 
takaye katika waja wake. Na chochote 
mtakacho kitoa Yeye atakilipa. Naye ni 
Mbora wa wanao ruzuku." 


u 


(Surat Sabaa’ 34; 39) 




Kazi na Uaminifu kwa Mwenyezi Mungu 


Tawakkul Tawakkul au uaminifu kwa 
Mwenyezi Mungu inamaana kuweka uaminifu 
kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuchukuwa 
hatua zote stahiki na kutekeleza majukumu 
yetu, Inamaanisha pia kuwa kukumbuka ya 
kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi 
tunapokuwa tunajibidiisha kufanya majukumu 
yetu na kuacha matokeo yake Kwake. 


Tawakkul haimaanishi kuonyesha uvivu na 
kuacha majukumu yote kwa Mwenyezi Mungu . 
Kipenzi chetu Mtume (Rehma na Amani ziwe juu 


l 




Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


1 


"Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo 
kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini 
kwao. Na lau ungeli kuwa mkali, mwenye 
moyo mgumu, bila ya shaka wangeli ku- 
kimbia. Basi wasamehe, na waombee 
maghfira, na shauriana nao katika mam- 
bo, Na ukisha kata shauri basi mtegemee 
Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mun- 
gu huwapenda wanao mtegemea," 


(Al-i Imran 3; 159) 






































• m 


*■*•.■* 


''' .»*' 

- V . 


ciK'^^iJuma misinp pa (S^mani 


yake) alimwambia bwana mmoja aliyeacha 
ngamia wake bila kumfunga na kudai kuwa 
ameweka Imani yake kwa Mwenyezi Mungu 
Allah: “Kwanza mfunge ngamia wako kisha 
weka uaminifu wako juu ya Mwenyezi 
Mungu.” (Tirmidhi, Oiyamah, 60) kwa kusema hivyo 
Mtume wa Mwenyezi Mungu alimsahihisha 
uelewa usiokuwa sahihi wa bwana yule juu ya 
dhana ya tawakkul, 


Kwa mujibu wa hili, ikiwa ni wakulima, 
tunahitajika kutifua kwanza ardhi yetu kwa muda 
muafaka na kuandaa kupanda mbegu, Kisha 
tunapanda mbegu pia kwa muda muafaka, 
Tunaipatia kile ambacho mimea yetu inahitaji, 
kama maji,mbolea, na madawa ya kuulia 
wadudu, Kisha tunamuomba Mwenyezi Mungu 
kutupa mavuno mazuri na mengi, Tunaamini 
kwa Mwenyezi Mungu na tunategemea kupata 
matokea bora kutoka kwake. 




"Ewe khalifal Sisi ni wale ambao tumeweka matarajio na Imani zetu kwa Mwenyezi 
Mungu , Tunamuamini Mwenyezi Mungu atatutumia chakula chetu," Umarjradhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake) alipata mfadhaiko kwa majibu hayo, Aliwaona watu 
hawa ambao wamekaa msikitini kama ni wavivu badala ya kufanya kazi ili kujipatia 
vipato nje ya msikiti akisema: 


"Nyinyi si katika wale walioweka matumaini na Imani zao kwa Mwenyezi Mungu 
isipokuwa ni watu wavivu tuu ambao mnakula bila kustahiki mnachokula" 




llikuwa ni katika kipindi cha ukhalifa wa Umar, Kundi la watu lilikua limekaa msikitini 
na kufanya mazungumzo, pindi Umar aliposimama usawa wa msikiti, Akawauliza kwanini 
walikuwa wamekaa msikitini, Wakajibu: 






























Siku moja Salim ambaye ni mwanafunzi wa shuie ya bweni alimwambia rafiki yake: 


"Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema katika Quran kwamba: "Hakuna kiumbe cho- 
chote kinachotembea juu ya ardhi isipokua riziki yake inaea kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Sasa kwanini niwe na mashaka kuhusu chakuia? Chochote kiiicho aktika gawio langu kwa 
hakika kitakuja kwangu ikiwa tu nimeweka uaminifu wangu kw Mwenyezi Mungu 

Rafiki yake aiijaribu kumuonya kuwa aiikuwa na mawazo mabaya, iakini hakuwa aki- 
wasikiiiza. 


Ifikapo wakati wa kifungua kinywa, marafiki zake Salim walikuwa na sahani zao na 
kuanza kusubiria katika mstari. Ingawa, Saiim hakuungana nao katika mstari, Aiidhani kuwa 
mpishi atakuja na kumpa kifungua kinywa. Baada ya mpishi kugawa chakula kwa waie 
waiiokuwepo katika mstari, aliuliza kama yupo aliyebaki bila ya kupata kifungua kinywa. Kwa 
kua hakumwona hata mmoja aliyemjibu, aliondoa vyakula kwa ajili ya kifungua kinywa na 
Salim alibaki na njaa. Kitu kama hicho hicho kilitokea wakati wa chakula cha mchana, Sa- 
lim alifikiri kuwa riziki yake itakuja wakati wa chakula cha usiku. Mpishi akagawa chakula kwa 
wale waliokuwa wamesubiri katika mstari kisha akauliza mwishoni kuwa kama yupo ambaye 
amebaki. 


Salim hakuitikia mwito wa mpishi kwa mara nyingine. Alipoona sasa mpishi anaondoa 
chakula cha jioni, Salim akakohoa kwa kugundua kuwa ataendela kubaki na njaa. Mpishi 
aliposikia mtu anakohoa, akamwambia Salim: 


Oljislamu 
















■ 

. V» . 


■ 








"Kwanini unakohoa? Ikiwa unataka chakula, nipe sahani yako." Kwa hiyo salim akapata 
chakula chake cha jioni na kushiba njaa aliyokuwa nayo. Kisha akawageukia marafiki zake 
na kuwaambia: Mwenyezi Mungu ametuambia kuwa atakuwa akitupatia riziki zetu lakini 
angalau, tunatakiwa kukohoa ili kuipata," 

































* Jt?'* 


<:^^ifiima misinfipa :5^mani 


SIMBA NA MBWA MWITU 


Hapo zamani za kale bwana mmoja 
alikiacha kijiji chake na kwenda kujitafutia riziki, 
llikua tayari imeshaingia usiku wakati anafika 
mwituni; kwa hiyo bwana yule akaamua 
kuutumia usiku wake msituni, Kwasababu 
alikuwa anaogopa kutokana na wanyama, 
alikwea juu ya mti mkubwa, Akajiandalia 


mwenyewe sehemu ya kulala katika matawi, 
Punde tu akasikia maombolezo laini, Akawa 
anazungusha macho huku na huku na 
kumuona mbwa mwitu aliyejeruhiwa chini ya 
mti, Akashangaa ni kwa jinsi gani mbwa mwitu 
huyu ataweza kujitafutia chakula chake. 














Irr^ 










V 

^yifume n^iskmu 






.n^f. 






t* * 


‘ -t^A-' 




' 4 ?^- 

-.'fnif. 


Kisha akamuona simba akiwa akasogea 
akitokea mbali, Simba alikuwa amebeba paa 
(kulungu) katika mdomo wake. Akivuta windo 
lake karibu kabisa na mti ambao bwana 
yule alikuwepo. Kisha akamrarua yule paa 
vipande vipande chini ya mti na akashiba 
njaa yake. baada ya simba kuondoka, mbwa 
mwitu aliyejeruhiwa alikuja akiwa anatambaa, 
Alijishibisha tumbo lake kwa mabaki yale 
yaliyiachwa na simba, Bwana yule alishangaa 
kuona tukio lile na alikuwa anafikiria: 

— "Mwenyezi Mungu ni mwenye Huruma 
kiasi gani! Amemuagizia chakula mnyama 
aliyejeruhiwa hadi katika miguu yake na waia 
hakumuacha na njaa. Kwahiyo, kwanini 
nipate hofu juu ya kufanya kazi na kujipatia 
riziki yangu? Ingekuwa na thamani kiasi gani 
nikitumia mchana na usiku wangu kufanya kazi 
kwa bidii? Kama ilivyo kwa mbwa mwitu huyu 
aliyelemaa, riziki yangu ingekuja katika miguu 
yangu, Nimejifunza maana halisi ya kumuamini 
Mwenyezi Mungu kutoka kwa huyu mbwa 


mwitu. Kuanzia sasa na kuendelea nitakaa na 
kuusubiri kwa ajili ya chakula changu, 

Bwana yule aliutumia usiku ule akiwa na 
mawazo hayo. Siku iliyofuata alisimama katika 
pango alipokuwa njiani. Alianza kusubiria 
chakula chake. Alisubiri kwa siku tatu katika 
pango lile lililojitenga, lakini hakuna hata mtu 
mmoja aliyekuja. Hakuna aliyemletea chakula 
wala kinywaji. Hatimaye bwana yule alizimia 
kutokana na njaa. Aliamshwa na sauti nzito; 

— "Amka we mwanaume mvivu! Kwanini 
unalala na kusubiri? Una afya njema; kwa 
hiyo huu ni uvivu kiasi gani? Kwanini unataka 
kuwa kama mbwa mwitu aliyelemaa? Nenda 
kafanye kazi kama simba. Jilishe mwenyewe 
na walishe wengine kwa kile kitakachobakia, 

Pindi yule bwana aliposikia maneno yale, 
aligundua makosa yake. akaliacha pango na 
kuendelea na safari yake kutafuta sehemu kwa 
ajili ya kujipatia kipato chake. 

zi 






‘ 












Mtume wetu kipenzi(S.a.w) amesema: 


(Tirmidhi, Tib, 21) 


■ 

c:^t^'ifun^a misinppa cS^mani 


UGONJWA NA KIFO 




Mola wetu Mtukufu ametujaalia tabia 
tofauti tofauti kwa viumbe hai. Kama kiumbe 
hai, binadamu anazaliwa, anakuwa, na 
anafariki ikiwa muda wake umefika kama ilivyo 
kwa viumbe wengine wote, Wanateseka kwa 
magonjwa mbalimbali katika kipindi chao cha 
uhai, Baadhi ya maradhi hutokea kwa sababu 
zisizozuilika; lakini baadhi yake hutokea kwa 
makosa yao wenyewe na kupuuzia. 

Maradhi ni kitu ambacho kinaweza 
kutokea kwa yoyote katika sisi. Mtume wetu 
kipenzi ametufundisha kanuni tukufu katika hali 
hii kwa kusema "Mwenyezi Mungu Mfukufu 
ameumba fiba kwa kila uganjwa aliauumba." 
(Musiim, Saiam, 26 ) Kwa mujibu wa kanuni hii yote 
maradhi na tiba zake hutoka kwa Mwenyezi 
Mungu ni Mmoja ambaye huponya maradhi, 
Sentensi ambayo ilifundishwa na ibrahim 
ilisomeka “Na pindi ninapokuwa na maradhi, 
ni Yeye ambaye Huniponya” (Shu'ara 26 : 80 ) 
hutukumbusha ukweii huu, 

Ni sheria ya dini yetu kwenda kwa 
daktari, kutumia dawa na kupata matibabu 
tunapougua, Ni muhimu kumuomba Mwenyezi 
Mungu , kumuomba uponyaji kutoka kwake, na 
kuweka imani zetu kwake tu baada ya kupata 
matibabu ya muhimu 




' 4 ^ 




Hizi ni sababu za kidunia na kiroho ambazo 
huwasaidia wagonjwa kupona. Hata hivyo, 
ni makosa kumsahau Mwenyezi Mungu na 
kufikiria kuwa daktari ndiye anayeponya. Kazi 
yetu sio "kutougua kabisa" lakini "kuchukua 
tahadhari muhimu" ili kujikinga wenyewe 
kutokana na kupata maradhi, Baada ya hatua 
hizi tunahitajika kuomba dua 
na kuweka Imani zetu kwa 
Mwenyezi Mungu . 


"Swahaba alimuuliza Mtume wetu kipenzi: 

- Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu I 
Tunachukuwa tahadhari kujikinga wenyewe 
kutokana na maradhi. Tunaomba na kupata 
tiba ya madawa. Je, haya hubadilisha 
hatima yetu?" 

Jibu la Mtume wetu lilikuwa na maana sana; 

- "Kuchukua tahadhari, kuomba dua na 
kupata matibabu yote ni Qadar ya Mwenyezi 
Mungu ." 
















niiislamu 


«!■# 


S*1F 


Jambo jingine ambaio ni muhimu kama 
kupata matibabu kwa magonjwa yetu sio kuasi 
dhidi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu yo 
magonjwa yetu. Kuamini katika Qadar ni jambo 
ienye msaada nguvu sana kuzuiya uasi huo 
dhidi ya Mwenyezi Mungu . Kujuwa kuwa kiia kitu 
kinatoka kwa Mwenyezi Mungu katika kipindi 
cha maradhi na kutaraji ponyo kutoka Kwake 
kutatusaidia kiroho na kuongeza matumaini 


Mwenyezi Mungu Mtukufu: anasema; 


... Na wabashirie wanao subiri 


Wale ambao ukiwasibu msiba husema: 
Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na 
kwake Yeye hakika tutarejea." 


(al-Baqara2; 155-156) 




yetu na nguvu ya kuvumilia. Na subira yetu 
katika kipindi kigumu kutatusababishia kupata 
radhi za Mwenyezi Mungu na thawabu. 


Moja ya sheria za Moia Wetu Miezi 
inayohusisha viumbe hai ni kwamba ipo siku 
wataonja mauti. Aya isemayo “Kila nafsi 
itaonja mauti...” (Ai-i imran 3:185) inatuambia sisi 
juu ya sheria hii tukufu. 


Kuna makadirio ya urefu wa maisha kwa 
kila binadamu. Kiia mmoja hufariki iwapo muda 
wake wa kuishi umekwisha. Vyote maisha na 
mauti vipo katika mikono ya Mwenyezi Mungu 
. Yeye ni Mmoja ambaye anatupa uhai na 
kuuchukua tena. Kwa hiyo jinsi tunavyofanya 
pindi tunapokua tunashuhudia kifo cha mtu 
wetu wa karibu huakisi Imani zetu katika nyoyo 
zetu. Kuonyesha subira na kumtii Mwenyezi 
Mungu katika haii hiyo ni katika tabia bora 
kabisa ambazo zinapendwa na Mwenyezi 
Mungu . 






MAt 




















ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 





w 



UKWELI UNASHINDA UZURI 
AMBAONIMUOVU 


Ukweli unaoshinda uzuri ambao ni muovu 
Kutofikiria kuwa kingine zaidi ya hicho kimepewa 
Mtazamo wa kupokea maisha kamili kutoka Kwake 
Ewe Moia tuache tuone kile kilichopo ghalani 
Chochote kitakachokuwa acha kizuri kije kutoka kwako, 

Usiseme kwa nini kitu hiki na hiki 

Ni hivi kisha vile acha kiwe kilivyo 

Tutakiona mwishoni, tupe subira 

Ewe Mola tuache tuone kile kilichopo ghalani 

Chochote kitakachokuwa acha kizuri kije kutoka kwako, 

Usimdharau yoyote 

Hisia za huzuni zisiharibu moyo wako 

Usijibague mwenyewe 

Ewe Mola tuache tuone kile kilichopo ghalani 
Chochote kitakachokuwa acha kizuri kije kutoka kwako, 

Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu amefanya vizuri 

Hicho kilicho ninaapa kwa Mwenyezi Mungu amefanya vizuri 

Kwa hiyo ninaapa kwa Mwenyezi Mungu amefanya vizuri 

Fungua katika mpango wa Mwenyezi Mungu kwa hicho kiko wazi 
Hicho kiko wazi kwamba Amefanya vizuri. 


Erzurumlu Ibrahim Hakki 




VITU TUNAVYOVIPATA KUTOKANA NA KUAMINI 

KATIKA OADAR. 



Mwenyezi Mungu Mtukufu Anasema: 


muona. Kuno sehemu kotika matukio 

hayo ambayo hatuwezi kuyagundua na »,, .Lakini huenda mkachukia kitu nacho 

kuyaeiewa. Ni Mwenyezi Mungu pekee 


ndiye anayeelewa undani wake, Kua- huenda mkapenda 


mini katika Qadar maana yake ni kua- kitu nacho ni shari kwenu. Na Mwenyezi 


mini kwamba Mwenyezi Mungu Mtukufu „ 


ndiye ambaye anajua kila kitu na anan- 




huu. Imani hiyo Inasaidia kugundua 
kwamba kuna hekima Tukufu nyuma 

ya kila tukio linalofokea katika ulimwengu huu. Aina hii ya Imani inabadilisha mtazamo 
wetu wa maisha. Tunaanza kuchambua kwa utofauti yanayotokea kutuzunguka, Cheo na 
umaarufu, ambavyo tunavipenda sana, vinaweza kubadilika na kupata thawabu za kiro- 
ho; au vinaweza kutusababishia majivuno. Ndio maana tunamuomba Mwenyezi Mungu 
kutupatia kile kilicho bora zaidi kwetu. Wakati mwingine vitu vinavyotokea kwetu kama 
vibaya mfano homa na maumivu ya kichwa vinaweza kutusababishia tusipatwe na mara- 
dhi mabaya zaidi ya hayo. Ajali ambayo umeipata yaweza kuwa imekuzuilia usipatwe na 
ajali nyingine mbaya kuliko hiyo, Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali ikiwa 
+1 'tatenda kwa ufahamu huo, Na tunamuomba Mwenyezi Mungu kutunusuri 




na ajali mabaya na maafa. 



.▼A’f . 


V . 





J 



kV*' 







'wV' 
























ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 



Mola wetu Mtukufu na elimu yake 
islyokuwa na ukomo na muweza 
ameanzlsha uwlano na vlplmo katika 
ulimwengu huu. Kiia tukio linaiotokea 
katika ulimwengu huu lipo katika eiimu 
yake. kila kitu kinatokea kwa ridhaa 
yake, nguvu zake, na uwezo wa ubunifu 
wake, Toka uumbwaji wa dunia hii jua 
linachomoza kutoka mashariki na linaz- 
ama magharibi. Nguvu ya mvutano na 
uwezo wa kueiea wa vitu unaendelea 
hadi leo. Viumbe hai wanapata na ku- 
dumisha maisha yao katika maji. Sheria 
hizi zimeanzishwa na Mola Wetu katika 
ulimwengu huu na neema kubwa kwetu 
sisi. Kwa namna ya uhaiisia, kibaiolojia, 
na sheria za kijamii, dunia hii imekuwa 
sayari inayoweza kuwa na maisha kwa 
ajili yetu. Kwa kujua hili na kuwa na Imani 
hii ya hatima inatusaidia kugundua 
mpangiiio sahihi katika uiimengu huu. 
Inatukumbusha kuwa kila kitu katika 
ulimwengu huu hutokea kwa mapenzi 
na nguvu za Mwenyezi Mungu. 




Mwenyezi Mungu Mtukufu Anasema 


Sema: Mwaonaje, Mwenyezi Mungu an- 
geli ufanya usiku umekukalieni moja kwa 
moja mpaka Siku ya Kiyama, mungu gani 
asiye kuwa Mwenyezi Mungu atakaye ku- 
leteeni mwangaza? Basi je, hamsikii? 

Sema: Mwaonaje, Mwenyezi Mungu an- 
geli ufanya mchana umekukalieni moja 
kwa moja mpaka Siku ya Kiyama, mungu 
gani asiye kuwa Mwenyezi Mungu ataye 
kuleteeni usiku mkapumzika humo? Basi 
je, hamwoni? 

Na ni katika rehema zake amekufanyi- 
eni usiku na mchana mpate kupumzika 
humo na mtafute fadhila zake, na 
mpate kushukuru, 



























Tunapokutana na nntu Fulani 
tunayempenda, huwa tunafurahi, Na 
tunapompoteza mtu tunayempenda 
huwa tunakuwa na huzuni. Mwenyezi 
Mungu hutujaribu katika dunia hii 
kwa furaha na wakati mwingine kwa 
majonzi; kwa sababu katika dunia hii ni 
sehemu ya majaribio, ikiwa tutatenda 
pasina kusahau ukweli huu, furaha yetu 
na majonzi yetu hubadilika na kuwa 
fursa ya kupata radhi za Mwenyezi 
Mungu . Tunashukuru neema za Mola 
Wetu na kuwa na subira tunapopatwa 
na madhila, Tunakuwa tunaridhika 
na kile ambacho Mwenyezi Mungu 
ameturuzuku nacho. Kuridhika na 
kile ambacho tumejaaiiwa nacho 
hutufanya kuwa na kinaa. Inasafisha 
nyoyo zetu kutokana na hisia mbaya 
za wivu, chuki na husuda, Kwa hiyo 
Imani juu ya Qadar inatusaidia kupata 
ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kuwa 
radhi na kiia kitu ambacho kinatoka 
> Kwake. 



l 




Mwenyezi Mungu Mtukufu Anasema: 


n 


"Haukutokeeni msiba katika ardhi wala 
katika nafsi zenu ila umekwisha andikwa 
katika kitabu kabla hata hatujaumbwa. 
Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni 
mepesi, 

lli msihuzunike kwa kilicho kupoteeni, wala 
msijitape kwa alicho kupeni. Na Mwenyezi 
Mungu hampendi kila anaye jivuna aka- 
jifakharisha." 


u 


(al-Hadid 57; 22-23) 



Wale ambao hawamuamini Mola 
' wao huwa wana hofu kutokana na ke- 
sho yao. Ndio maana wanaogopa ku- 
poteza vile tulivyonavyo. Wanasahau 
neema walizonazo na wanaishi katika 
hofu ya umasikini. Wanasahau juu ya 
afya yao na wanakuwa na hofu ya 
kupata maradhi, Wanafikiria kuyafikia 
mahitaji yao na matamanio yao na 
wanakuwa wanazishughulisha sana akili 
zao, Wakati mwingine hawawezi hata 
kula na wanapoteza afya zao kwa so- 
babu wanakuwa na hofu kuhusiana na 
wakati ujao. 




Mwenyezi Mungu Mtukufu Anasema: 


"Sema: Halitusibu ila alila tuandikia Mwenyezi 
Mungu. Yeye ndiye Moia wetu Miinzi. Na Wau- 
mini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu." 


(Tawbah 9; 51) 


Kumuamini Mwenyezi Mungu na kuamini katika Qadar yake inatusaidia kutokana 
na uoga usiokuwa na uiazima na hofu juu wa wakati ujao. Kwa sababu tunaamini 
katika Qadar tunajua kuwa hakuna kitu kitakachotokea kwetu isipokuwa kile ambacho 
Mwenyezi Mungu ametukadiria nacho. Na ikiwa kitu Fulani kimekadiriwa kwetu sisi, haku- 
na yoyote atakayezuia kisitokee, Tunaweza kuzuia ugumu na vikwazo kwa msaada wa 
Mola wetu. Kama waja wake, tunachohitaji kufanya ni kumuamini Yeye na kuomba 
msaada Wake, 






















MTUME ALIKUWA ANACHUKULIA KILA KITU KINACHOTOKA 
KWA MWENYEZI MUNGU KUWA Nl KIZURI 


Mtume wetu kipenzi (Rehma na Amani 
ziwe juu yake) aiikuwa ni mtu ambaye aiikuwa 
anatizama vitu kwa mtazamo chanya na 
kuona uzuri wa maisha. Aiikuwa na tabia yenye 
matumaini mema. Aiikua akiona upande 
chanya wa kiia jambo na kumshukuru Mwenyezi 
Mungu. Aliamini kila kitu kinachotokea katika 
ulimwengu huu hutokea kwa mapenzi ya 
Mwenyezi Mungu na ruhusa yake. aiitafsiri 
imani kama "kuthibitisha imani yako kwa 
Mwenyezi Mungu , maiaika wake, vitabu vyake, 
mitume wake, siku ya Hukumu na kuthibitisha 
imani yako katika Qadar kuhusu kheri na shari." 

(Muslim, Iman, 1) 

Mtume wa Mwenyezi Mungu aiijuwa 
kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja naye 
wakati wote na alikuwa anamuamini. Mfano 
bora wa hiii uiitokea katika kipindi anahama 
kutoka Makkah kwenda Madina. Mtume wetu 
kipenzi na Abu Bakr waiijificha katika pango 
ia Sawr. Washirikina wa Makkah waiikuja hadi 
mbeie ya pango. Abu Bakr(radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake) aiikua anaogopa haswa 
haswa kuwa washirikina watamdhuru Mtume. 
Hata katika wakati mgumu kama huu, Mtume 
wetu kipenzi aiimwambia Abu Bakr akiwa 
anajiamini kweii kweii: "Ewe Abu Bakrl Usiogope 
Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi." 

Mtume wa Mwenyezi Mungu aiijuwa kuwa 
kiia kitu hutokea ndani ya eiimu na uangaiizi 
wa Mwenyezi Mungu . Aiikuwa anatizama radhi 
za Mwenyezi Mungu katika kiia kitu aiichokua 
anakifanya. Alikuwa anaamini ukweli kwamba 
hakuna kiumbe anayeweza kumnufaisha 
au kumdhuru bila matakwa ya Mwenyezi 
Mungu . Aiiwashauri maswahaba zake na 
wafuasi wake wengine kufanya hivyo hivyo. 
Mara moja aiisema kumwambia kijana mdodo 
Abduiiah bin Abbas "Kijana wangu mpendwai 




/ 











niiislamu 




--«i 



Ngoja nikufundishe baadhi ya kanuni..." kisha 
akafupisha kanuni za nnsingi za imani yake juu ya 
Mwenyezi Mungu na Qadar kwa kusema: 

Tuatenl amri za Mwenyezi Mungu ili 
kwamba Mwenyezi Mungu atawalinda. 

Shikamaneni na kauli kwa ajiii ya Mwenyezi 
Mungu kabla ya kitu chochote ili mupate 
kwanza Mwenyezi Mungu kabla yenu. 

Ikiwa mtataka kitu chochote muombeni 
Mwenyezi Mungu . Ikiwa mnataka msaada 
muombeni Mwenyezi Mungu. 

Fahamuni ya kwamba hata watu wote 
wakikusanyika ili kukusaidia wewe, wanaweza 
kukupa msaada ule tuu atakaokuruzuku 
Mwenyezi Mungu. 

Pialkiwa watu wote wakikusanyika ili kukudhuru 
wewe, hawataweza kukudhuru isipokuwa kwa 
kile ambacho Mwenyezi Mungu ameamua 
kwako." (Tirmidhi, Giyamah, 59) 

Uaminifu wa Mtume wetu kipenzi Pdhidi ya 
Mwenyezi Mungu ulimfanya afanye kazi kwa 
bidii na kufanya matendo mengine ya ibada. 

imani hii haikuwahi kumpelekea kuwa mvivu 
na asiye wajibika, Alikua akiomba sana dua na 
kusema "Ewe Mwenyezi Mungui Ninajiiinda kwako 
kutokana na udhaifu, uvivu na uwoga," Kwa 
Mtume (Rehma na Amani ziwe juu yake) uvivu 
na uzembe haviwezi kuwa njia ya muisiam ya 
maisha na fikra zake. 

Mtume wetu kipenzi mara zote aiikuwa 
akifanya kwa kujua kwamba kiia kitu hutokea kwa 
uwezo wa Mwenyezi Mungu , Alipokuwa anataka 
kufanya jambo Fulani, aiikuwa anafanya kwa 
sehemu yake kisha alikuwa anaomba msaada 
kwa Mwenyezi Mungu. Mara zote alikuwa 
anasisitiza kukosa sifa kutokana na uzembe 
wa mtu Fulani na uvivu na Qadar ya Mwenyezi 
Mungu. Ndio maana aiikua hapendi majibu 
yafuatayo ya swahaba aiiyemshauri kunyanyuka 
katikati uya usiku kwa ajili ya swaia ya Tahajjud: 


Twe Mtume wa Mwenyezi Mungu I Nafsi 
zetu zipo katika mikono ya Mwenyezi Mungu 
ikiwa atataka kutuamsha atatufanya tuamke." 
(Bukhari, Tahajjud, 5) kwasababu, hata kama zipo 
katika mikono ya Mwenyezi Mungu kumfanya 
mja wake aamke, ni jukumu ia mja kuchukua 
tahadhari za muhimu kuamka, 

Mtume wa Mwenyezi Mungu aiikuwa 
anafanya kila jambo angeweza kulifanya kabia 
kitu Fuiani hakijatokea, Baada ya hapo alikuwa 
anaonyesha ridhaa kwa matakwa ya Mwenyezi 
Mungu na bila kinyongo alikua anakubali kila 
kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alikua mara 
kwa mara akieiezea Imani yake kwa Mwenyezi 
Mungu ya kwamba alikua ameridhika na 
maamuzi ya Mwenyezi Mungu , Aiikua akisoma 
mara kwa mara hasbunaliahu wa ni'ma ai-wakii 
"Mwenyezi Mungu anatutosheieza, Ni Miezi bora 
kiasi gani alivyo." Hakuwahi kuonyesha kutokutii 
dhidi ya Mwenyezi Mungu na hakuwahi kukata 
tamaa aiipokabiiiwa na ugumu wa jambo. Alikua 
akieiezea kwamba "Chochote kiiichoamuiiwa 
na Mwenyezi Mungu kwa ajiii yetu ni kizuri kwetu 
na kazi yetu ni kuushukuru kwa neema na kuwa 
na subira kwa kiia ugumu. Aiikua akichukulia kila 
aina ya uzoefu wa uzuri na ubaya kama fursa ya 
kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kusema: 

"Ajabu ni njia ya muumini kwa kuwa kuna 
uzuri kwa klla kltu kwake na hli siyo sababu ya 
mtu yoyote isipokuwa ni muumini ikiwa ana tukio 
la kuhisi furaha, humshukuru Mwenyezi Mungu, 
kwa hivyo kuna kheri juu yake kwa tukio hilo, na 
ikiwa atapata matatizo na kuonyesha kuachaj 
na kuvumllla kwa subra ya hali ya juu,) kuna kheri 
kwake katika jambo hllo." (Musiim, zuhd, 64) 

Mtume wa Mwenyezi Mungu aiikuwa 
anajitenga na maongezi yasiyokuwa na maana 
na yenye hatima isiyo nzuri, Alikuwa anajitenga 
na mazungumzo na matendo ambayo 
hayakuwa na matokeo yenye athari. Aiiwapa 
ushauri ufuatao maswahaba zake: 

"Muumini jasiri ni bora na anapendwa zaidi 
na Mwenyezi Mungu kuliko muumini aliyekuwa 














dhaifu, na kuna kheri kwa kiia mmoja (iakini) 
pendeieo Zaidi kiie kinachokupa manufao 
(akhera) na taka msaada kwa Mwenyezi Mungu 
na usikate tamaa, na ikiwa kitu chochote (kwa 
namno ya shida) kinokuja kwako, usiseme: 
"ikiwa ningefanya kile, hiki kisingetokea na hivi 
na viie," iakini sema: Mwenyezi Mungu 
amefanya kiie aiichoomua 
na maneno yako "ikiwa 
hufungua miiango ya 
Shetani." (Muslim, Qadr, 

34) 

Mtume wetu 
kipenzi alisema 
kwamba maradhi, 
mateso, na ugumu 
itakuwa ni upatanisho wa 
kusafisha madhambi. 

Alielezea kwamba wale 
ambao wameonyesha 
uvumilivu kutokana na ugumu 
na mateso watapata thawabu 
kubwa na daraja zao zitanyanyuliwa huko 
akhera, Alikua anasisitiza kwamba mwisho 
utakua bora Zaidi ikiwa waja wataonyesha 
uvumilivu. 

"Hakuna uchovu, hakuna maradhi, hakuna 
majonzi, hakuna huzuni, hakuna maumivu, 
hakuna wasiwasi utakaompata muisiam, hata 
kama kuiikuwa na kuchomwa na mwiba, baii 
Mwenyezi Mungu humuondoiea madhombi 
mtu huyo." [%ukr\a\\, Marda', 1, 3) 

Uelewa wa Mtume wetu juu ya hatima, 
kumwamini Mwenyezi Mungu , na subira haikua 
ni kujitoa kiupofu na ridhaa isiyokuwa na nguvu. 
Alikua anapambana dhidi ya ugumu, Alikua 
anachukua tahadhari zote muhimu na kuacha 
vinavyobaki kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
Alikuwa anajitoa mwenyewe kwa matakwa 
ya Mwenyezi Mungu baada tu ya kutekeleza 
kile alichotakiwa kukitekeleza. Moja kati ya 
mifano bora kabisa kuonyesha uelewa wake 



juu ya hatma ilikuwa ni mtazamo aliyouonyesha 
katika vita ya Handag: 

Pindi Mtume (Rehma na Amani ziwe juu 
yake) aliposikia ya kwamba washirikina wa 
Makkah wanatarajia kuivamia Madina, haraka 
kabisa aliwakusanya maswahaba 
^ zake, Aliwashirikisha 

X 5 maswahaba zake juu ya 

kile alichotaka kufanya na 
aina gani ya tahadhari 
wangezichukua. Kwa 
mujibu wa pendekezo la 
Salman Al-Farisi, aliamua 
kuchimba mahandaki 
kuzunguka mji. Hii ilikuwa 
njia ambayo haikufahamika 
sana miongoni mwa waarabu 
kwa zama zile. Wakati huo huo 
ilikuwa ni jukumu ambalo lilikuwa 
linachosha sana, Mtume wa 
Mwenyezi Mungu yeye binafsi 
alifanya kazi ya kuchimba 
mahandaki, Katika ya hali ya hewa 
ya baridi kali alifanya kazi kwa siku kadhaa, 
Alifunga hata tumbo lake kwa jiwe ili kupunguza 
maumivu ya njaa aliyokuwa nayo. Japokua 
alijuwa kuwa mji wa Madina utakuja kuzingirwa 
na majeshi yenye nguvu, hakuwahi kukataa 
tamaa kwa Mwenyezi Mungu . Alifanya kila 
kitu alichoweza kama mja kisha akaomba 
dua kutaka msaada wa Mwenyezi Mungu na 
ushindi, Washirikina walikuja Madina na jeshi 
kubwa lakini hawakuweza kukatisha mahandaki 
na kuitwaa Madina, baada ya muda mrefu 
wa kuzingira, msaada wa Mwenyezi Mungu 
ulikuja. Matokeo yake ulikuja upepo mkali sana 
na kuharibu mahema ya washirikina 

Mwenyezi Mungu Mtukufu hakumtupa 
Mtume Wake pamoja na jitihada za waumini 
Wake. Mtazamo wa Mtume Wetu katika vita 
ya Handag na katika matukio kama hayo 
yamekuwa mfano bora kabisa Imani, uvumilivu, 
kupambana, na kumuamini Mwenyezi Mungu 
kwa waislam hadi siku ya mwisho. 





Ewe Mwenyezi Mungu ! Ninakukabidhi 
kila kifu na kukuachla majukumu ya ulinzi 
mambo yangu yote Kwako na kufegemea 
Kwako kwa Neema pamoja na mafumaini na 
hofu Juu Yoko. Hakuna kukukimbio Wewe, na 
hakuna sehemu ya ullnzl na usalama Islpokua 
Kwako. Ewe Mwenyezl Mungu I Nlnaamlnl 
kafika kifabu chako[QuranJ ambacho ume- 
kishusha na kwa Mfume wako(MuhammadJ 
ambaye umemfuma." (Bukhari, Daawat, 6) 


Bara' bin Azib, mnnoja kati ya maswa- 
haba vijana, aiimpenda sana Mtume. Moyo 
wake uiikuwa na mapenzi ya dhati na heshi- 
ma kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu . Mtume 
wetu kipenzi aiimfundisha Bara' dua ifuatayo 
kuhusiana na kuweka imani kwa Mwenyezi 
Mungu na kumshauri kuisoma kiia usiku: 


. • - 















MASWALI 



Fumbo 




Kwenda Kulia 

3 . Neno la kiarabu linalotumika kufanya kila 
kitu ambacho mtu anaweza kufanya kisha 
kuweka Imani yake kwa Mwenyezi Mungu 
kwa matokeo yake 

6 . Neno jingine linalotumika kwa dua 

8 . Neno la kiarabu linalotumika kwenye sifa ya 
Mwenyezi Mungu kujua kila kitu kilichopita, 
kilichopo na kijacho 

9 . Neno la kiarabu linalotumika kwa kutokea 
matukio ya kihalisia yaliyokadiriwa na Mwe- 
nyezi Mungu 


Kushuka Chini 

1 . Neno linalotumika kwa kipindi cha muda 
aliyopewa kila kiumbe hai kuishi katika du- 
nia hii 

2 . Neno la kiarabu linalotumika kwa Qadar ya 
Mwenyezi Mungu 

4 . Neno linalotulika kuvumilia ugumu wa hali 

5 . Neno linalotumika kwa vitu ambavyo haku- 
na anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu 

7 . Neno linalotumika kwa kila tulichopewa na 
Mwenyezi Mungu katika dunia hii 
















































Tafuta maneno yanayowiana 



1 

Imani juu ya Qadar inatusaidia 


kwamba tuna nguvu ya kuchagua 

2 

Mwenyezi Mungu hutujaribu wakati 

mwingine kwa furaha na wakati mwingine 

kwo huzuni 


Kwa mujibu wa vipimo vilivyoamuliwa 

kwa ajili yao 

3 

Waislam wanaamini kwamba kila kitu 

kinachotokea katika ulimwengu 


kutoka katika hofu isiyokuwa na ulazima 

na hofu juu ya wakati ujao 

4 

Hakuna aliyewahi kula kitu chochote 


kwamba kuna hekima tukufu nyuma ya 

kila tukio linalotokea katika ulimwengu 

huu 

5 

Kipato kilichokuwa bora Zaidi ni kile 


hutokea kwa mapenzi ya Mwenyezi 

Mungu na ruhusa yake 

6 

Imani juu ya Qadar inatusaidia kugundua 


kwa sababu dunia hii ni sehemu ya ma- 

jaribio 

7 

Tuna jukumu katika matendo ambayo 


bora zaidi kuliko yule anayepata kipato 

chake kwa kufanya kazi zake za mikono 

8 

Viumbe hai vyote vinaendelea na maisha 

yao 


yule ambaye anapata kipato chake 

kwa mikono yake 



Tujipime wenyewe 



1 . 


2 . 


I- "Kwa hakika Tumeumba kila kitu kwa 
mujibU kwa kipimo." (Oamar 54: 49) 

II- "Jua na mwezi huenda kwa hisabu." 

(Rahman 55; 5) 

Kwa mujibu wa aya hizi, ni hitimisho 
gani ambaio mtu hawezi kuiifikia? 

A) kila kitu kimeumbwa na Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu 

B) Jua na mwezi huenda kwa mujibu wa 
hisabu 

C) kuna utaratibu wa kuumbwa kwa kila 
kitu. 

D) Ulimwengu huu umetokea kwa bahati 
mbaya tuu. 


I- (Mja) hufanya kila kitu anachoweza 
kufanya kisha akaridhika kwa kile am- 
bacho ameruzukiwa na Mwenyezi 
Mungu. 

II- (Mja) huamini kwamba Mwenyezi 
Mungu huamuwa kila kitu na hawezi 
kufanya kitu chochote. 

III- Hajawahi kukata tamaa (Mja huyu) na 
mara zote amekuwa akijibidiisha na 
kufanya kazi. 

Machaguo yapi ni ya kweii kuhusu mtu 

anayeamini juu ya Qadar? 

A) l-ll B) l-lll 

C) ll-lll D) l-ll-lll 

























ciK'i^iJuma misinp pa (S^mani 




3. Ni lipi mojawapo kati ya haya yafuatayo 

yanaweza kuchaguliwa kwa utashi huru 

wetu? 

A) Muda wetu wa kuzaliwa 

B) Wazazi wetu 

C) Marafiki zetu 

D) Muda wetu wa kupatwa na mauti 

4. Ni yapi mojawapo ya maneno ya kitume 
ambayo yanaelezea ya kwamba mtu 
anatakiwa kujibididisha kwa ajili ya kupata 
riziki yake? 

A) Swaia ni nguzo ya uislam 

B) Usafi ni nusu ya dini 

C) Mtu anayetumia usiku wake akiwa 
ameshiba hali ya kuwa jirani yake ana 
njaa si katika sisi 

D) Hakuna aliyewahi kula kitu bora Zaidi 
kuliko kile alichokipata kwa kufanya 
kazi za mikono. 


5. Kipi kimojowapo kati ya hivi vifuatavyo 
mtu hawezi kuulizwa kwacho? 

A) Uzushi 

B) Uongo 

C) Kuwa na chuki 

D) Kupoteza fahamu 

6 . Tarig hakuwa akijali majukumu yake na 
kuacha vitu kupita. Na aiikua akiwaam- 
bia waie waliokuwa wakimpinga kutokana 
na tabia hiyo "Ikiwa ni hatma yangu, kita- 
tokea." 

Tabia ya Tariq inakinzana na kanuni ipi 
mojawapo katika kanuni za Imani? 

A) Imani juu ya mitume 

B) Imani juu ya malaika 

C) Imani juu ya hatima na Qadar 

D) Imani juu ya vitabu vitukufu 


Jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa maneno uliyopewa. 


(janga.nge, kipimo, kheri kwenu, uwezo wake, umba, marejeo yetu, jukumu, shari kwenu, 
muislam) 

1. "Hakika tume.kila kitu kwa mujibu wa." (Gamar 54:49] 

2 . "Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ya mja wake yoyote.isipokuwa kwa kiwango cha. " 

(al-Baqara 2; 286] 

3. "Waie ambao likiwasibu. husema: "Kwa Mwenyezi Mungu tumetoka, na kwake 

ni." (al-Baqara 2; 156) 

4 . "Lakini huenda mkachukia kitu nacho ni.na mkakipenda kitu nacho ni. 

Na Mwenyezi Mungu anajua nyinyi hamjui." (ai-Baqara 2; 21 6) 

5. "Hakuna uchovu, hakuna maradhi, hakuna majonzi, hakuna huzuni, hakuna maumivu, ha- 

kuna wasiwasi utakaompata.. hata kama kulikuwa na kuchomwa na mwiba, bali 

Mwenyezi Mungu humuondolea madhambi mtu huyo." (Bukhari, Marda', 1 ,3) 













Mtume wetu kipenzi amesema: 

"Yeyote atakayekuja kunitembelea mimi 
akiwa hana mawazo mengine yoyote 
katika moyo wake isipokuja kunitembelea 
atastahili utetezi wangu katika siku ya 
Hukumu." 

(Tabarani, Awsad, V/275, 452) 



® Maana ja hija * kuhusu hija 

® ¥aida ^a hija * Jinsigani tunatekeletia hija 

® Maeneoyanajohusika katika ihadaja hija ^ ^fnra(hija ndogo) 

^ Maeneoja kutemhelea Makkah na Madina ® Hijaja bwana ivetu Mtume 












































^ujijume Q£islamu 




■‘’*V 


‘*^V 
. . 


ZAMZAM 



Mwenyezi Mungu Mtukufu alimuamuru 
ibrahim kumchukuwa mke wake Hagar na 
mtoto wake wa kiume Ismaii na kumpeieka 
Makkah, Makkah ilikuwa katika njia ya msafara 
kutoka Yemen kueiekea Syria, Hakuna aliyeishi 
Makkah, Hapakuwa na maji kwa ajili ya kunywa, 
iiikuwa ni jangwa na bonde kame, ibrahim 
mara moja akatekeieza amri aiiyopewa na 
Mwenyezi Mungu, Akamchukuwa mkewe 
Hagar na mtoto wake mchanga Ismail pamoja 
nao kisha wakaanza safari yao, Baada ya safari 
ndefu, aiifika Makkah, Ibrahim akamuacha 
Hagar na Ismail pale, Walikuwa na kibuyu cha 
maji na chakula kidogo, Kisha akarudi zake 
Damascus, Hagar akaanza kumfuata Ibrahim 
akiwa anapiga kelele: 

— Ewe Ibrahiml Unakwenda wapi na 
kutuacha sisi katika bonde hili lenye jangwa? 
Unatuacha kwa nani? Ingawa aliuliza maswali 
haya mara kadhaa lakini hakupata majibu 
yoyote toka kwa Ibrahim, Hagar, ambaye 
aligundua kwamba kuna sababu tofauti juu ya 
jambo hili, kisha akauliza; 


Ibrahim akageuka kwa mke wake Hagar 
na kumwambia: 

— Ndiyol Mwenyezi Mungu ameniamrisha 
kufanya hivi, Kwa jibu hilo Hagar akasema: 

— Waweza kwenda, Mwenyezi Mungu 
anatutosha, Atatulinda, Ni rafiki bora kati ya 
marafiki na wasaidizi, Kisha akarudi kwa mtoto 
wake, Imani na ujasiri wa Hagar juu ya Mwenyezi 
Mungu ulionyesha kwamba alikuwa na Imani 
thabiti, 

Baada ya kwenda mbali nao, Nabii Ibrahim 
alipanda katika kilima ambacho aliweza kuliona 
bonde la Makkah, Aligeuzia uso wake kuielekea 
Kaaba, Kwa kunyanyua mkikono yake, aliomba 
dua hii: 

“Ewe Mola wetu Mlezi! Hakika mimi 
nimewaweka baadhi ya dhuriya zangu 
kuwa wakazi wa bonde iisiiokuwa na mimea, 
kwenye Nyumba yako Takatifu; ewe Mola 
wetu Mlezi, ili washike sala. Basi zijaalie nyoyo 
za watu zielekee kwao, waruzuku matunda, ili 
wapate kUShukuru. (Abraham, 14: 37) 

Baodo yo muda mfupi chakula na maji 
waliyokuwa nayo Hagar yalikwisha, Akaanza 
kuchoka kutokana na kiu, Maziwa yake pia 
yalikauka, Jua lilikuwa linawaka na joto lake 
lote na kiu kwa mama yetu Hagar na mwanae 
ikaongezeka, Ismail, akabaki bila maziwa, 
akaanza kulia, Mama yetu Hagar akadhani 
kwamba mwanae atakufa kwa kiu na 
njaa, Moyo wake haukuweza kuvumilia 
mwanae zaidi, Kwa 
wasiwasi mkubwa akaanza kukimbia 
kuzunguka huku na kule, Akiwa 
. ; amemuacha Ismail 

pale, alikuja katika 

mlima wa Safa, 


Ohl Ni Mwenyezi 











C^i^'ifunsa '^bada Ofan^v 



‘ ‘A'iU* ' 


Alitizama huku na huku akitumaini kumuona 
mtu yoyote atakayeweza kuwasaidia. Lakini 
hapakuwa na mtu yoyote kuzunguka maeneo 
hayo, hata tone tu ia maji. Alipokuwa 
hajamuona mtu yoyote katika miima wa Safa, 
aiikwenda katika mlima wa Marwa, Aiikimbia 
kati ya milima hii miwiii mara kadhaa. Aiikuwa 
ameohoka na hakupata msaada wowote, 
Alirudi kwa mwanae. 

Pindi Hagar aiiporudi kwa mwanae Ismail, 
hakuweza kuamini maoho yake, Maji yalikuwa 
yanatoka karibu na miguu ya mwanae. Hagar 
akamtukuza Mwenyezi Mungu aliyeteremsha 
maji kwa furaha ya hali ya juu. Akisema "Zaml 
Zaml Simamal Simamal Katika lugha yake 
kwenye maji yanayotiririka, akaanza kujenga 
bwawa kuzunguka maji kwa mawe na udongo, 
Alikunywa katika majiyale. Hagaralipata maji na 
Ismail alipata maziwa ya mama yake, Dua ya 
Nabii Ibrahim ilikubaliwa na jitihada zilizofanywa 
na Hagar kutafuta maji na kumsaidia mtoto 
wake zilimridhisha Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Siku moja msafara uliomilikiwa na kabila 
la Jurhum ulikuwa unarudi kufoka Damascus 
kwenda Yemen. Walikuwa wanakatisha karibu 
na eneo ambalo Hagar na Ismail walikuwa 
wanaishi, Waliona ndege wakiwa wanaruka 
karibu na kilipo kisima cha Zamzam, Walikuwa 
wanafahamu kwamba hakuna maji katika 
bonde la Makka, walishangazwa, Hii ni kwa 
sababu ndege huishi katika eneo lenye jangwa 
sehemu tu ambayo ina maji, Wakamtuma 
mmoja wao kwenda kufanya utafiti. 
Walipopata habari juu ya maji ya Zamzam, 
wote walikwenda mahali alipokuepo Hagar na 
Ismail. Hagar akawaambia wao ni kina nani na 
yale yote waliyopitia. Wale waliokuwepo katika 
msafara walitambua kuwa Ismail ni mtoto mzuri 
tena aliyebarikiwa. Waliomba ruhusa ya kuweka 
makazi katika mji ule. Hagar aliwaruhusu kukaa 
pale, kwa masharti kuwa haki ya maji ya 
Zamzam itabaki kuwa ya kwao. 


Kabila la Jurhum wakaanzisha kijiji kidogo 
kuzunguka kisima cha Zamzam, Sio muda 
mrefu kutoka pale, jagwa na bonde kame 
la Makkah likabadilika na kuwa sehemu ya 
mapumziko kwa watu wenye misafara, kisha 
ikakuwa na kuwa mji wa Makkah. 

Dua ya Nabii Ibrahim ilikubaliwa na 
jitihada zilizofanywa na Hagar kutafuta maji na 
kumsaidia mtoto wake zilimridhisha Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Kwa hiyo, wote pamoja na 
wale waliowafuata wakazawadiwa maji ya 
Baraka ya Zamzam. 






















na maeneo matakatifu kuzunguka 
hapo katika masiku maalumu katika 
mwaka. 






Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 




"Na timizeni Hija na Umra kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu 


(al-Baqara, 2:196) 










Mtume Wetu Kipenzi anasema: 


"Aiiulizwa na bwana wetu Mtume (Rehma na Am- 
ani ziwe juu yake) 

— "Ni ipi amali bora Zaidi kuliko zote?" akasema: 

— Kumuamini Mwenyezi Mungu na Mtume Wake. 
Ikauiizwa "Kipi kinafuata?" Akasema: 

— "Kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu 


Ikauiizwa "Kipi kinafuata?" Akasema: 
— "Hija humridhisha Mwenyezi Mungu 


(Bukhari, Hajj, 4) 


•T^ 






























































i^tSs^S^^S' 





Sg^HT': 

R''^&l 












*SSi 


F., 




,sf' 


^m: 


.^r*^. 






.-^i». 


.«i». 



















^ujijume Q£islamu 




•*v 






Hija ni fursa kubwa ya kuacha tabia zetu 
mbaya na kutimiza maadiii yetu, Hii ni 
kwa sababu kuna penati hata ya kukata 
mti, kuvaa nguo iiiyoshonwa au kujipuiizia 
manukato, au kugombana. Kwa hiyo 
tunapokuwa tunafanya hija tunatakiwa 
kuwa makini kuiiko kawaida. Hii huieta na 
Inapeiekea kudhibiti maneno yetu na 
tabia zetu. 


wetu Mtukufu amesema: 

afakayefekeleza ibada ya'Hija 
kwa ajili ya kufaka radhi za Mwenyezi 
Mungu , na asifanye baya lolofe au 
kufenda kafika madhambi makubwa 
^basi afarudi(baada ya hija akiwa hana 
^dhambi hafa mojaj kama kwamb^ 
amezaliwa upya." 



gBocfc i flPBoacfc i flDBGOc y flnBnBr^flCTBnGr ^ flBB^ 

Katika siku za hija, tunakutana pamoja 
na mamiiioni ya waislam kutoka pande 
mbalimbali za dunia ambao rangi zao, 
lugha, nchi, mavazi na tamaduni ziko tofauti. 
Tunaeiewa vizuri kwamba hatuko peke yetu 
katika dunia hii. Tunaonakuwa kuna ndugu 
zetu katika dini ambao wanaamini juu ya 
Mwenyezi Mungu na kujaribu kuishi kwa 
misingi ya uislam. Tunakutana na baadhi yao 
tukabadiiishana mawazo. Tunachangiatende 
zetu na maji ya zamzam, furaha na majonzi 
pamoja nao. Tunaswali, tunazunguka Kaaba, 
na kukaa katika miiima ya Arafat pamoja. 
Tunampiga mawe adui yetu namba moja 
shetani pamoja. Umoja huu, Huimarisha 
hisia zetu za udugu, inadumisha ufahamu 
wa kuwa taifa (ummah). 

^SBcH bB BB B P ^IaP BB B P^fl O BBBP ^ flBBOBp l lSBOC^ 


"Hakika waumini ni ndugu. 

(Ai-Hujurat, 49: 10) 










































































Hija ni kitendo cha ibada ambacho hudumu 
ndaniya mwezi mmoja, na inatusaidia kukuwa 
kiroho. Katika hija kiia kitu tunachokifanya 
kimepangiiiwa kuiingana na matendo ya 
ibada. Kuzunguka kwetu,swaia, kusoma 
kwetu Quran, kumkumbuka kwetu Mwenyezi 
Mungu, kuomba kwetu dua inotupeiekea 
kuingia katika anga ya ibada. Anga hiyo 
kaii ya ibada hubadilisha maisha yetu kwa 
kuimarisha mawazo, hisia, no mtazamo. Hija 
inatuzunguka katika kiia upande na inatupa 
mafunzo maaiumu. Katika kipengeie hiki, hija 
ni kama kambi kwa ajiii ya mafunzo na ibada. 
Ni kutokana na hiii tunayaona mabadiiiko kwa 
watu wanaorudi wakitokea kuhiji. 


Mtume wetu kipenzi amesema: 

"[kufekeleza) umra ni kafara ya madhambi 
fuliyoyafanya[kafi yam waka huo na 
mwaka uliopifa). Na fhawabu za hija 
Mabrur[yenye kukubalika na Mwenyezi 
Mungu) si kifu kingine isipokuwa Pepo." 


(Bukhari, Umrah, 1) 






■ ' 

. - 




Z^cpi/unsa '^bada Of^anipi ■ 


Kuna matendo mengi ndani ya ibada 
ya hija kama vile kuizunguka Kaaba, Sa'y 
(matembezi matukufu kati ya vilima vi\wili 
vya Safa na Marwa, wagfa (mapumziko 
matukufu katika viwanja vya Arafat), na 
kumpiga mawe shetani, Aina zote hizi za 
ibada zinatufanya tupate thawabu na 
kututakasa kutokana na madhambi. 


Mtume wetu kipenzi amesema: 

"Je, hamfahamu ya kuwa uislam 
huandoa makosa yoliyopito? Haklka 
kuhama kunafuta makosa yote 
yaliyopifa, na hakika hija huondoa 
makosa yote yaliyopita." 

(Muslim, Iman, 192) 






































































































^ujijume Q£islamu 


■ ■ 


■‘-^V 






PIPI ZA CHOROKO ZILIZOKAANGWA 


Baba yangu alivuta maji toka kisimani na 
kuosha uso wake na mikono. Akajikausha kwa 
leso kubwa allyoltowa kutoka katlka mfuko 
wake. Allweka kotl lake katika mabega yake 
na kuzinyoosha nywele zake kwa vidole vyake. 
Alipokuwa anaingia ndani akasema: 

— "Vizuri, nimesikia umepata daraja "bora" 
kutoka katika masomo yako ya dini? 


pinki ni wamarekani wahindi. Hebu tuchukulie 
njano ni wachina na waaustralia wekundu. 
Ingawa wete ni waislamu. Wanachangia Imani 
sawa. Kiuhalisia, hii ni sababu ya kwamba 
wanakutana kuzunguka Kaaba. Wanataka 
kuitangazia dunia nzima kuwa waislam wote 
ni ndugu. Hii ni sababu kitabu cha Mwenyezi 
Mungu kinatueleza udugu katika uislam ni huo. 


Nikasema 

— "Ndio, tena sio ndogo ila ni bora yenye 
hoja." 

Akasema 

— Chukua hii kisha unastahili pipi. 


— Hapana umuhimu wa rangi, mwalimu 
wangu? 

Ibrahim ndiye aliyeuliza swali hilo. Mwalimu 
Muzzafer akakusanya pipi zote juu ya meza 
na kumpatia. Alikuwa anatabasamu, kisha 
akasema: 


Akatoa koni iliyojaa pipi za choroko 
zilizokaangwa kutoka katika mfuko wa begi 
lake kisha akanipatia. Pipi katika koni ya karatasi 
ilikuwa na rangi mbalimbali. Nyekundu,njano, 
nyeupe, kijani.. .japckuwa zote zilikuwa na ladha 
sawa- pipi za chorcko zilizokaangwa. Kama 
ambavyo mwalimu Muzaffer alivyotuambia. 
Kwa kuacha boksi la penseli katika mkono wake 
katikakti ya meza mwalimu akasema: 

— Fikiria kwamba hii ni Kaaba.pipi hizi 

tano za choroko zilizokaangwa ambao waislam 
wanazunguka. Kama unavyoona zote zina 
rangi tcfauti. Nyeupe ni kutoka Uturuki na za 
kahawia/hudhurungi ni waafrika weusi, na za 


— Kwanini hauli hizi? 

Ibrahim kwa hofu akazichukuwa pipi zote 
na kuzila moja baada ya nyingine. 

— kuna uchachu au uchungu miongoni 
mwa pipi hizo? 

— Hapana. 

— Kwahiyo, rangi hazina umuhimu. Kwa 
kuwa zina ladha kama pipi. Zinaweza kuwa 
za rangi yoyote. Watu ni kama hivyc pia. Kwa 
kuwa ni muislam, utaifa au rangi haina maana. 
Wote ni ndugu. 

(M. Ya§ar Kandemir) 





j4Il 





























* Lj » ^ 

C^i^'ifunsa '^bada Ofan^v 



Kwa Nani Hija ni Wajibu? ©©©© 


Ni wajibu 
kufanya Hajj 
na 'Unnrah 


Mara moja 
katika maisha 


Kwa waislam 
ambao 



^Wana akili timamu, 

r^Waliofikia umri wa balehe. 

^Walio huru kusafiri, 

^ Hawana maradhi ambayo 
yanawazuiya wao kwenda 
hija. 

Wana uwezo wa kifedha wa 
kufosheleza mahifaji yofe ya 
hija na kubakisha kwa ajili ya 
riziki ya familia zao, 

^Hawana matatizo kuhusiana 
na usalama wa barabarani. 
























^ujijume Q£islamu 






*-*V- 




BARABlMimim EBE KEA RA ABA 


Barabara kuelekea Ka[®n^|j|^y|gH^^ennu zilizogawanyika, 
Moyo wangu una 

Wanachokiita ulimwenau^m^HiMa!iHii>/uli. 


Kaaba yangu pendwa ikiwa tu nita^^^kukufikia 
Ikiwa tu nitashika uso wangu kwako^^H 


Waruhusu marafiki na famiiia yangu waj^lie juu gawio langu, 
Waruhusu majirani zangu kunisamehe hdliLzao kwangu, 

Siwezi kutofautisha kati ya mbaii na karibu 


Kaaba yangu pendwa ikiwa tu nitaweza kukufikia 
Ikiwa tu nitashika uso wangu kwako 




























KA'ABA 



Kama ambavyo tunazingatia usafi wa Kaaba, tunatakiwa pia 
tuzingatie kuzitakasa nyoyo zetu. Tunatakiwa kuzitakasa kutokana na 
hisia za kishetani na mawazo mabaya. Kama iiivyokuwa kwa Ibrahim 
na Ismail walivyoisafisha Kaaba kutokana na kila aina ya uchafu. 



Kaaba ilikuwa ni hekalu la kwanza kabisa 
kujengwa katika dunia kwa ajili ya kumwabudu 
Mwenyezi Mungu. Hekalu hili, ambalo lilijengwa 
na Nabii Adam, lilibaki chini ya maji baada ya 
mafuriko makubwa wakati wa Nuhu. Kuta zake 
zilidondoka na msingi wake ulipotea. 

Jengo ambalo lilipotea katika kipindi cha 
mafuriko makubwa lilipatwa na kujengwa upya 
na Nabii Ibrahim na Ismail. Hii ni jinsi ilivyokuwa: 

Ibrahim, ambaye alimuacha mke wake 
pamoja na mtoto wake Ismail Makka, alikuwa 
akija Makka kuwasalimia mara kwa mara. Siku 
moja alipokuja kutembea Makka, Mwenyezi 
Mungu Mtukufu alimuamuru kuijenga upya 


Kaaba. Baada ya amri hii, Ibrahim na mwanae 
Ismail mara moja wakaanza kuijenga Kaaba. 
Wakagundua msingi wa Kaaba ulioanzishwa 
kipindi cha Nabii Adam na kujenga kuta zake 
juu ya msingi huo. Ismail alileta mawe kutoka 
milimani, na Ibrahim alijenga Kaaba. Wakati 
huo huo walimshukuru Mwenyezi Mungu kwa 
kuwapa fursa ya kutekeleza huduma hiyo, kisha 
wakaomba wakisema: 

"Ewe Mola wetu Mlezil Tutakabaliel Hakika 
Wewe ndiye Msikizi Mjuzi. Ewe Mola wetu Mlezil 
Tujaalie tuwe ni wenye kusilimu Kwako, na pia 
miongoni mwa vizazi vyetu wawe ummah 
uliosilimu Kwako. Na utuonyeshe njia za ibada 




* ' 






































' ■ 3 ^* ‘ 
WtW 






^ujijume Q£islamu 




yetu na utusamehe. Bila shaka Wewe ndiye 
Mwenye kusamehe Mwenye Kurehemu. Ewe 
Mola Wetu! Waletee Mtume anayetokana na 
wao, awasomee aya zako, na awafundishe 
Kitabu na hekima na awatakase. Hakika Wewe 
ndiye Mwenye nguvu, Mwenye Hekima." 

(al-Baqara, 2; 127-129) 


Kama tunavyochukia kuiharibu Kaaba, 
tunatakiwa hivyo hivyo kuchukia kuvunja 
nyoyo za watu na kuumiza nafsi zao. 


Kuta zilinyanyuka juu kidogo na jengo la 
Kaaba lilikuwa limekamilika. Jibril (Amani iwe juu 
yake) alikuja na kumfundisha Ibrahim na Ismail 
jinsi ya kuzunguka na majukumu mengine ya 
Hija. Aliwajulisha pia utaratibu. 




"/Vo po/e tuHpomweka Ibrahlm pahala 
penye lle Nyumba tukamwambia: Usinishirikishe 
na choahote: na isaflshe Nyumba yangu kwa 
ajlli ya wanao Izunguka kwa kufufu, na wanao 
kaa hapa kwa ibada, na wanao rukuu, na 
wanao sujudu." (Hajj, 22; 26)" Kutokuwepo kabisa 
kwa uchafu wa vifaa na kiroho, Kaaba ilikuwa 
tayari kwa ajili ya watu kufanya ibada. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu alimwamuru Ibrahim kama 
ifuatavyo kuwaita watu kwenye Hija: 


Em Sayranii 

Weka moyo wako na hakika, usiuruhusu kuwa na hofu, 
Ewe Sayranil 

Usijiweke mbali na radhi S{a Mwenyesj Mungu Mtukufu, 
Ewe Sayranil 

Moyo ni Nyumbaya Mwenyesj Mungu, usiivunje, 
Endapo utafanya hivyo, ikarabati- 




Baada ya amri hii,lbrahim alitangaza kwa 
watu kwamba ibada ya Hija imekuwa wajibu 


kwa watu, Kutoka siku hiyo na kuendelea, 
waislam ambao wanafuata amri hii wamekua 
wakija kwa wingi Makka kwa ajili ya kutekeleza 
ibada ya Hija, Na hadi siku ya Hukumu, 
watatahadharishwa wote na wito huu na 
kuendelea kuja Makka. 


















- . 




*^V' 

.H*. 


=♦ 2 ®!« 


MAENEO YANAYOHUSIANA NA 
IBADAYAHIJA. 


C^i^'ifunsa ^S^bada Ofan^v 




O Hija ni aina ya ibada ambayo maeneo ya kidini na aiama zinazidi. iii kwamba hija ieieweke 
vizuri na kwa ibada kufanyika kikamiiifu, mtu anatakiwa kufahamu haya. 


® Masjid al-Haram: Msikiti mkubwa uiioanzishwa kuizunguka Kaaba kwa eneo pana. Msikiti 
huu pia unaitwa "Ai-Haram Ai-Sharif." 



Mtume wetu kipenzi amesema: 


"Saia itakayosaiiwa katika Masjid Ai-Haram ni 
bora mara 100,000 zaidi kuiiko saia inayosaii- 
wa katika misikiti mingine." 


(Ibn Majah, Sunan, I, 450) 





Imamjetu ni moja, Kitabu chetu ni kimoja, Mtume 
wetu ni mmoja na Qjhla(uelekeo wa sala) ni Kaaba- 
Sisi ni ummah mmoja. 

-■ »- 



& Kabaa: Ni nyumba ya kwanza kujengwa 
katika dunia hii kwa iengo ia kumwabudu 
Mwenyezi Mungu. Kaaba pia inaitwa 
"Baytuiiah" ikiwa ina maana Nyumba Ya 
Mwenyezi Mungu. 


'V*' 











Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Hakika nyumba ya kwanza waliyowekewa watu 
kwa ajiliya ibada ni ile iliyopo Bakkal: iliyobarikiwa 
na yenye uongofu kwa walimwengu wote. 

1 Tafsiri: Bakka ni Makkah. 


(Al-I Imran, 3: 96) 










































* * ■ »• 


•^^** 

^ujijume Q£islamu 








t .* * 

« ■ «. « « 

t » ■ t H 

f ■ 4 fr 

F » ■ 


Hajar al-Aswad: Neno hili linannaanisha "jiwe 
jeusi", annbalo liliwekwa katika kona ya kusini 
mashariki mwa Kaaba na Ibrahim. Mahujaji 
huanza kuzunguka Kaaba kutoka katika kona 
hiyo ya Al-Hajar Al-Aswad, na kulisalimia kila 
mzunguko wanaoufanya. 






YiMsalimia Al- HajarAl-Aswad inamaanisha 
kukumhuka ahadija utumwa wetu tuliotoa 
kwa Mwenyesj Mungu Mtukufu katika 
ulimwengu wa kiroho- 

-■ *- 


& Maqam Ibrahim (Kituo cha Ibrahim): 

huu ni uelekeo wa jiwe ambao Ibrahim 
aliutumia kama ngazi allpokuwa anajenga 
Kaaba au ajiwe alilolikanyaga allpokuwa 
anaita watu kwa ajlll ya Hlja. Kutekeleza 
sala ya faradhi kwenye Magam Ibrahim nl 
jambo jema sana. 



Mtume wetu kipenzi amesema; 


"(Klinl) cha Hija nl Arafaf' 


(Tirmidhi, Hajj 57) 













Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 




"Na kumbukeni tulipofanya ile Nyumba (ya Al 
kaaba) iwe pahala pa kukusanyikia watu na 
pahala pa amani. Na alipo kuwa akisimama 
Ibrahim pafanyeni pawe pa kusalia...." 


H 


(ai-Baqara, 2:125) 






Arafat: Ni uwonjo mpona amboo mahujaji 
wote hukutana, waklslmama kwa muda 
(wagfah) na kuswali pamoja kwa Mwenyezi 
Mungu. Klllma kilichopo katlkati ya kiwanja 
cha Arafat kinaitwa Jabal Rahmah (Mlima 
wa Huruma). Huu nl mlima ambao Nabli 
Adam na mama yetu Hawa wallkutana na 
klsha kuomba msamaha kwa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. 


Nabii Ibrahim ni mfano ms^ri kwetu sisi kwa 
kujitoa kwake, unjenjekevu, alijepambana kwa 
ajilija kumpwekesha Mwenje^ Mungu, na 
tabia njema- 

-• »- 



. V, 






. »*'r. 





























Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Hakika vilima vya Safa na Marwa ni kotika 
alama za Mwenyezi Mungu . Basi anayehiji 
kwenye nyumba hiyo au akafanya umra, si 
kosa kwake kuvizunguka,,," 


(al-Baqara, 2:158) 










" 














Muzdaiifa: Ni sehemu iiiyopo kati ya 
Arafat na Mina na ambapo mawe 
yatakayorushwa kwa shetani katika siku ya 
Eid yamekusanywa. 


Z^cpi/unsa '^bada Of^anipi ■ 




@ Mina: Ni sehemu ambayo mahujaji 
wanachinja wanyama na kutupa mawe 
kwa shetani, Nabii Ibrahim aiimchukuwa 
mwanae Ismail na kwenda naye Mina 
ili amtoe sadaka kwa kumchinja. 

-» »- 

¥ala jiwe tunalolirusha ni alamaja 
mapamhano tulijo najo dhidi ja shetani 
katika maishajetu. 


■ 4 


@ Safa and Marwah: Hivi ni vijiiima vidogo 
viwili mita 200 kusini mashariki mwa Kaaba. 
Milima hii ipo kati ya Masjid Ai-Haram na 
umbaii kati yake ni kama mita 350. 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Na mtakapo miminika kutoka A'rafat 
mtajeni Mwenyezi Mungu penye Masha'ril 
Haram,,," 


(al-Baqara, 2:198) 






































uiifiime Q£islamu 




■ ' 

. . 


KWA NJIA ZOTE 

UNAZOPITA 


Chukua salamu zetu, 

Kwa njia zote unazopita. 

Chukua salamu zetu, 

Kwa ndimi zote zinazomtaja Mwenyezi 
Mungu na marafiki. 

Kwa jangwa tukufu ia Hijaz, 

Kwa mawaridi ya Mwenyezi Mungu 
yanayokuwa kijani mwaka mzima, 

Kwa mafuriko ya wale waumini, 

Chukua salamu zetu. 

Wale wanaoingia katika mabustani ya 
marafiki, 

Wasiangukie katika mtego wa ukafiri, 

Kwa mlima mtukufu wa nuru, 

Chukua salamu zetu. 

Kwa nuru kubwa ya Mwenyezi Mungu, 

Kwa Marwa na Safa, 

Kwa Muhammad Mustafa, 

Chukua salamu zetu. 

Kumuomba Mola wetu, 

Tuombee sisi, 

Kwa Kaaba Yetu adhimu, 

Chukua salamu zetu. 

Yoyote atakayemgeukia Mwenyezi Mungu , 
Walioifikia asubuhi iliyotiwa nuru. 


Kwa familia ya Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, Chukua salamu zetu. 

Wewe uliyevaa katika ihram, 

Pasipo kushika vilivyokatazwa, 

Kwa maswahaba watukufu, 

Chukua salamu zetu, 

Makka na Madina ni, 

Hazina mbili zisizoendana, 

Kwa makhalifa wanne waadilifu, 

Chukua salamu zetu. 

Kwa vichwa ambavyo havijafunikwa 
vinavyoungua, 

Kwa jiwe jeusi lililopigwa busu, 

Kwa matone ya machozi yaliyodondoka 
kutoka katika macho, 

Chukuwa salamu zetu. 

Kwa waislam wanaosema takbira, 

Kwa sadaka zote zilizochinjwa, 

Kwa waumini wote, 

Chukua salamu zetu, 

Kutosha ni wa kutosha Cemal, 

Hakuna uzuri katika kuongea sana, 

Kwa kila hujaji, 

Chukua salamu zetu, 

Cemal Oguz OCAL 









■ ’ 










* 


-jfciy/ 

'* 8 ^’ 




I ;^:jK ■** 








&{'(^ifunza ^hada Ofan^ ^ 


SEHEMU ZA KUTEMBELEA 
MAKKA NA MADINA 


A. MAENEO YA KUTEMBELEA MAKKA 

® Pango la Hira Hili ni pango katika mlima wa 
Nuru (Jabal al-Nur) karibu na Makka. Wahyi 
wa kwanza, ulioanza na amri ya "Somal", 
ulimshukia Mtume Wetu katika pango hilo. 

® Pango la Thawr Hili ni pango ambalo 
Bwana wetu Mtume alijificha kwa siku 
tatu alipokuwa anahama kutoka Makka 
kwenda Madina. 

Wapagani wa Makka walikuja hadi katika 
mlango wa kuingilia katika pango la Thawr 
lakini hawakuweza kumwona Mtume 
Wetu na swahaba wake aliyekua akisafiri 
naye Abu Bakar. Hii ni kwa sababu buibui 
alifanda nyuzi zake na njiwa manga 
alifaga yai lake katika mlango wa pango. 
Wapagani walioona hivi hawakuingia 
pangoni na walirudi. 

B. MAENEO YA KUTEMBELEA MADINA 

Madina ni mji mtukufu ambao Mtume wetu 
alihamia na kuishi ndani yake hadi pale 
alipofariki. Kwa kuwa mji ulifunukiwa kwa ujio 
wa Bwana Wefu Mfume, uliifwa Madina-I 
Munawwara ikimaanisha mji wenye kunawiri au 
mji wenye Nuru. 

^ Wakafi wapagani wa Makka wakipanga 
kumuua Bwana wefu Mfume, wafu wa 
Madina walifungua nyoyo zao na milango 
kwa Mtume Wetu na marafiki zefu wakiimba 




Mtume wetu kipenzi amesema: 


"Yoyote atakayekuja kunitembelea akiwa 
hana mawazo yoyote katika moyo wake isi- 
pokuwa kunitembelea mimi anastahili utetezi 
wangu katika siku ya Hukumu." 


(Tabarani, Awsad, V/275, 452) 


kwa furaha "Mwezi wa mawaridi juu 
yetu" walijisikia fahari kubwa kuwasaidia 
waislamu wa Makka na Bwana Wetu 
Mtume. Kwa sababu hii, Madina inaitwa 
"Ardhi ya uhamishoni" na watu waliofurahika 
waliomsaidia mtume Wetu wanaitwa 
"Ansar" wasaidizi. 
























* ” * 


^ujijume Q£islamu 




■'*V 


•^v' 


* ' 


•f 


^ Wakati wa safari ya Madina, tunatuma 
saiamu na kusema Amani na rehma ziwe juu 
ya Mtume Wetu kwa wingi kadri tunavyoweza. 
Tunapoiona Kuba ya Kijani tunaongeza 
usomaji huu. Tunajaribu kuhisi uhitaji wa 


^ Mtume wetu aiiongoza saia katika msikiti 
huu akiwa na maswahaba zake watukufu kwa 
muda wa miaka kumi. Maswahaba waiikuwa 
wanafundishwa katika msikiti huu wakiwa 
majadiiiano ya kieiimu na Mtume na waiikuwa 
nyota ambazo zingekuja kuonyesha njia kwa 
watu hadi siku ya Hukumu. 


© Rawda al-Mutahhara hiii ni eneo ambaio 
kaburi ia Bwana Wetu Mtume iipo. Linapatikana 
chini ya Kuba ya Kijani ndani ya Masjid ai- 
Nabawi. 


^ Tunapotembeiea kaburi ia Bwana 
Wetu Mtume, tunaishi kama kwamba 
tunamtembeiea Yeye mwenyewe aiipokuwa 
mzima. Tunaingia katika miango wa Masjid ai- 
Nabawi kimya na kwa unyenyekevu. Tunaikaribia 
Rawda ai-Mutahhara kwa kusoma Amani na 
rehma ziwe juu ya Mtume wetu tukimsaiimia. 
Tunakamiiisha safari yetu kwa kuwasaiimia Abu 
Bakar na Umar. 








Mtume wetu kwa majonzi na machozi katika 
macho. Tunatembea katika mitaa ya Madina 
tukikumbuka utu wa Ansar. Tunatembeiea 
maeneo ambayo Mtume wetu na marafiki 
zake waiiishi. 


® Masjid al-Nabawi msikiti huu ni wa kwanza 
ambao Bwana Wetu Mtume aiiujenga 
baada ya kuja Madina ai- Munawwara. 
Yeye binafsi aiifanya kazi katika ujenzi wa 
msikiti huu; aiibeba matofaii ya tope katika 
mabega yake yaiiyobarikiwa. 


Yapo makaburi ya Abu Bakar na Umar 
(Mwenyezi Mungu awe radhi nawo) pembeni 
ya kaburi Bwana Wetu Mtume. 











































, Ti'', 








. V. 


® Jannat al-Baqi Hili ni eneo la makaburi lililopo upande 
wa mashariki mwa Masjid Al-Nabawi, Makaburi ya 
maelfu ya maswahaba wa Mtume, waliopata wasaa 
wa kumuona Mtume wetu, waliokuwepo katika 
mazungumzo yake, waliokuwepo katika aina zote za 
matukio ya pamoja ya uislam, yanapatikana katika 
eneo hili la makaburi, Pia, makaburi ya baadhi ya 
majina ya waislam maarufu kutoka katika ukoo wa 
Mtume pamoja na makaburi ya wake zake Mtume 
na mabinti zake yanapatikana katika makaburi hayo. 
Mtume wetu alikuwa anakwenda mara kwa mara 
kutembelea eneo la makaburi la Baqi na kuwaombea 
dua waislam waliolala pale, 




Maeneo mengine ambayo yanaweza kutembelewa ndani ya Madina ni kama yafuatayo: 




Masjid al-Kuba ambao ulijengwa katika kipindi 
ambacho Mtume alikuwa anahama kutoka Makka 
kwenda Madina. 



N 

Eneo la 

makaburi la Uhud ambapo 

maswahaba 

waliokufa mashahidi katika vita ya 

Uhud walizikwa, 

V 

J 




Misikiti saba ambapo ilijengwa 
yalipokuwepo makao makuu ya jeshi 
la waislam iliyoanzishwa katika kipindi 
cha vita ya Handag na askari wa kiislam 
walisali sala zao kwa makundi. 


Masjid al-Kiblatain (Msikiti wenye kibla mbili 
au uelekeo wa kusalia) ni msikiti ambao uelekeo 
wa kusalia ulibadilishwa kutoka Masjid Al-Aqsa 
kuelekea Kaaba. 









'.SiSfc* 













































^ujijume Q£islamu 





MAMBO MUHIMU KATIKAIBADA YA HIJA 


Wakati wa Hija 


X> 


^kuingia haii ya Ihram kwa nia 
®kukaa Arafat kwa mudae 
^kuiizunguka Ka'bah 
^kufanya Sa'y kati ya Safa na Marwah 
^Kunjowa nywele au kupunguza japo nywele tafu 
^Kufata taratibu na misingi ya Ibada ya hija 


ni wajibu. 

©©©© 


MATENDO YA FARADHI YA HIJA 


Wakati wa Hija 


^ kuingia hali ya ihram katika sehemu 
inayoitwa migat 

® kukaa kwa muda Muzdalifa 

^ kutupa kokoto katika Jamras 

® kutumia usiku wa siku eid katika Mina 

^ kufanya mzunguko wa kuaga 




ni matendo ya hija. 



Hija ya wale ambao wanaruka mambo muhimu ya ibada ya haja hija yao inakuwa ni batili. 
na watahitajika kufanya tena hija miaka inayofuata. Hata hivyo, Hija ya wale wanaovunja wajib na 
taratibu za ibada ya hija yao ni wajibu waitolee sadaka ya kafara iii kufanya hija yao kuwa halaii. 




WAJIBU KATIKA IBADA YA HIJA 




Baadhi ya matendo ya ibada ambayo 
tunatakiwa kuyatekeieza katika kipindi cha kuhiji. 
Matendo hayo ni pamoja na kuingia katika hali 
ya ihram,tawaf, sa'y, wagfah, kumpiga mawe 
shefani, kuchinja mnyama, kunyoa nyweie 
zote au kukata baadhi ya nyweie, ambayo 
yameeiezewa hapo chini: 

1. Ihram (Kuingia katika haii ya Ihram) 

^ Ihram, Kwa waumini waliokusudia 
kufanya Hija, Ihram maana yake ni kukaa mbali 
na mafendo na tabia Fulani ambazo wanaweza 
kuzifanya katika muda wa kawaida, kama vile 
kuvaa nguo zilizoshonwa. 

Unapoingia katika hali ya Ihram, wanaume 
huvua nguo zao za kawaida na kisha 
wanavaa nguo nyeupe ambazo hazijashonwa 
zilizotengenezwa kwa vitambaa viwili. Vitambaa 
hivi viwili vinaifwa "Nguo za Ihram." 


Kwa wanawake, hakuna nguo maalumu 
za kuvaa katika kipindi cha Ihram. Katika hali 
ya Ihram, wanaweza kuvaa nguo yoyote 
ambayo kwamba ipo katika misingi ya uvaaji 
katika uislam. 


(Kama ilivyokuwa MwenjeJ Mungu 
Mtukufu amebainisha mipakaja 
Miqat(ambapo Ihram na makata^ 
mengine huansfa) Amebainisha 
mipakaja halali(ilijoruhusika) na 
haramuplijokata'gn’a). 

¥iama ambavjo tunakuwa makini 
katika mipakaja Miqat, tunatakiwa 
ku^ngatia mipaka hiipia- Kuridhika na 
halali, tunatakiwa kukaa mbali na vile 
vilitjokata:pi>a. 











































^ H ■ 








■ ' 


‘ ■ 

. . 


ya kuele^ea nia ^tu na kuingia 
katika haliya Ihram, tunala:^mika kukaa 
mhali na vitu vilivyopigwa marufuku katika 
halija Ihrarn- 

Tunatakiwa kuhisi kama vile tumevaa 
sanda. Tunatakiwa kujiweka tajari na kifo 
muda wowote. 

Tunavaa Ihram sawa kwa sabahu tuko^ 
sawasawa mheleya Mwenje^i Mungu 

0 


.'Ri». 


Z^cpi/unsa '^bada Of^anipi ■ 


^ Kuna mipaka Fulani kuzunguka Makka 
inaitwa "Mikaf . Wale wanaokuja katika Hija 
huelezea niya zao kwa kuhiji na wanaingia 
katika hali ya Ihram katika maeneo haya 
kabla ya kuvuka mipaka hii, 


^ Maeneo ya Migat ambayo mipaka 
yake ilibainishwa na Mtume Wetu ni matano 
yanayoitwa, Dhukhulaifa, Juhfa, Dhatu lrq, 
Qarnul Munazil na Yalamalam, Waislam 
ambao wanakuja kwa niya kufanya Hija au 
Umra hawaruhusiwi kukatisha mipaka hii bila 
kwanza kuingia katika hali ya Ihram. 




Baadhi ya tabia ambazo zimekatazwa kwa mtu aliyeko katika hali ya Ihram: 






















^ Matendo ya Kujamiiana pia 

yanahesabiwa kama yaliyokatazwa 
kwa mtu aliyeko katika hali ya Ihram, 
Ikiwa mmoja wenu atafanya lolote katika 
matendo na tabia ambazo zimekatazwa 
katika hali ya Ihram, kama adhabu, 
kutegemeana na kilichopigwa marufuku 
mtu huyo alichokikiuka, anatakiwa 
kutoa sadaka kwa watu sita au kuchinja 
mnyama. Au anatakiwa kufunga kwa siku 
tatu, 

2. Tawaf 

^ Kuizunguka Kaaba mara saba inaitwa 

“Tawaf”. 

^ Kila mzunguko unaitwa “Shawt”, 


kuzunguka Makka, [kwa wanaumej 
au kuwinda. @ 


Sajari huliii^nguka jua, electroni 
hujunguka njutroni, na malaika 
hukie^nguka Kiti Cha Emj jote 
kutekelec^ amrija Mwenjecj Mungu j, 
kumwabudu Yeje- Pia tunamkumbuka 
Mwenjecj Mungu tunapokuwa 
tunaijunguka Kaaba- 































* * I » 


^ujijume Q£islamu 




■ **V ■ 
. . 


* ■ 


♦ * * 

P d a p * 

•■•■•» « 

■ » « n 

• ii • 


-f 


3. Sa’y 


^ Sa’y ni kwenda kati ya vilima viwili vya 
Safa na Marwa mara saba katika kipindi 
cha Hija au Umra (Hija ndogo) “sa’y”. Sa'y 
huanza katika Safa na kuishia Marwa, na 
inajumuisha kwenda mara nne na kurudi 
mara tatu. 



4. Waqfah 

Wagfah ni moja kati ya matendo ya 
faradhi ya Hija. Inamaanisha kuwa kati ya 
mipaka ya viwanja vya Arafat katika hali 
ya Ihram baina ya mchana na kuzama 
kwa jua katika siku ya Arafa. Hii pia inaitwa 
“Waqfat al-Arafa”. 



^ Baada ya Wagfah katika viwanja vya 
Arafat mahujaji wanakwenda Muzdalifa 
na kutumia usiku wao pale. Wanakusanya 
kokoto kwa ajili ya ibada ya kumpiga 
mawe shetani. Mahujaji wanasali kwa 
muda kidogo baada ya swala ya alfajr. Hii 
inaitwa “waqfat al-Muzdalifa”. 



Hagar alitumia jitihada kuhwa kati 
ja Safa na Marwa na kupata maji 
Zam^^m karihu na miguuja IsmaiL 
Tunatakiwa pia tutumie jitihada kwa 
ajilija Mwwenje^i ^ na kutaraji malipi 
jetu kutoka Kwakepekee.. 




Katika sikuja Hukumu, tutafufuliwa 
kutoka katika makahurijetu na 
kukusanjika katika eneo la Mahsharh 
KatikaArafat, tunajihiisi kama 
tumekusanjika katika Mahshar katika 
sikuja Hukumw \ 

Tunalia mhele ^ Mwenjeif Mungu na 
kuomha msamaha na unjenjekevu wa 
halija juw 

1. tafsiri: Sehemu ya kukusanyika siku ya 
Hukumu.ya juu. 





Ny^o :^tu ^jnasafishika kwa kufanja 
kwetu toha na machofijetu humwagika kwa 
kumkumhuka Mwenjefi Mungu . Kwa hisia 
hifi, tunakusanja kokoto pale Mu^dalifa 
ili kupiga mawe shetani amhaje hujarihu 
kutupindisha kutoka katika njiaja Mwenjefi 
Mungu . Tunamkumhuka Mwenjefi Mungu nc 
kuimarisha ufahamu wetu katika kutekele^yt 
amri Zake.. 



























&^(^ifunza ^hada Ofan^ 


5. Kumpiga mawe shetani. 

Katika sherehe za Eid Al-Adha(sherehe za 
kuchinja kwa siku nne), kokoto hutupwa katika 
vituo vitatu vikiashiria shetani. 


Tunatangai^ vita kwa aduiyetu mkuhwa 
shetani kwa kumpiga mawe^ Kwa hijo, 

^ tunaahidi kwamha tutakaa naye mhalina 
hatutayafuata matamanioyake- 


6. Kuchinja katika Hija. 

Ni nnuhimu kwa mahujaji kutoa sadaka ya 
kuchinja mnyama ambaye anaeiezea shukrani 
yetu kwanza kwa kutoka katika hali ya Ihram. 


Vate Mina, Nahii Ihrahim atikua anakarihia 
kahisa kumchinja mwanae iva kiume Ismail Hii 
ilikua ni kwa sahahu ilikua ni amri toka kwa 
Mwenyef Mungu kwao- Na walitii amrija 
Mwenyef Mungu hilaja uoga, kwa matokeo ^ 
yake,tulifurahishwa na tahia yao na tulituma 
kondoo hadalaya Ismail 

Tunamtii Mwenye^i Mungu na tunaifanya 
Hijayetu. Katika wakati huo, tunachinja 
kuonyesha shukurani ^tu kwa Mwenyef Mungu^ 
aliyeturuyu sisi kwa uhai na mall 














- & 






7. Kunyoa kutoka Ihram. 

Ni muhimu kunyoa nywele za kichwani au 
kukata nywele ili kutoka katika hali ya Ihram, 
Wanaume wananyoa nywele zao zote au 
wanunguza, Wanawake kwa upande mwingine, 
huzikata kidogo katika ncha za nywele zao, 
Baada ya kukata nywele, makatazo yote 
yaliyokuwepo katika hali ya Ihram yanaisha, 
isipokuwa kujamiiana. 


Mafun^jetuja kidini amhcjo tuljaan^ 
tulipoingia Ihram huishia kwa kunjoa 
tjwele- Yaitoka hatua hijo na kuendelea, 
jukumu letu ni kuhaki na tahia njema na'^ 
kujidhihiti wenjewe kwa kile tulichokipata 
katika kipindi cha Hija kwa kipindi chote 












TALBIYA 


* 

i ^ujijume Q£islamu 








Nl NAMNA GANI TUNAFANYA HIJA? 

Hija inaweza kufanyika kwa aina tatu. Tutaeiezea aina inayoitwa Hija Ai-Tannattu. Katika 
Hija Ai-Tamattu, Hija inafanyika kama ifuatavyo:- 


® Tunaingia katika haii ya Ihram kwenye 
Miqat(eneo la mpaka) na kuelezea niya 
zetu. 

Kabla ya kuingia katika Ihram tunasafisha 
nywele zetu, kucha, na miili na kufanya 
ghusl(ibada ya kuoga,udhu mkubwa) au 
udhu mdogo kama tunavyofanya katika 
sala. 

Baada ya kuelezea niya zetu tunasoma 
Talbiya(dua maalumu) kisha tunasali. 


^ Tunapofika Makka, tunazunguka 
Kaaba(tawaf) 

Baada ya kuzunguka tunaswali rakaa 
mbili za tawaf. 






dU 'y dLUJIj dU UUlllj lUJI jl dUJ dU 'y dUU dUJ pJl dUU 

"Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik, La Sharika Laka, Labbaik. Innal Hamdah, 
Wan'Ni'matah, Laka wal'Mulk, La Sharika Laka" 


“Hapa nilipo katika huduma yako Ewe Moia wangu, hapa nipo katika huduma yako na 
huna mshirika. Sifa zote ni zako na fadhiii zote ni zako. Na uhuru ni wako pekee yako. Huna 

mshirika.” 


® Tunatoka katika Ihram kwa kupunguza 
nywele zetu au kwa kuzinyoa kabisa. 
Kisha tunavaa nguo zetu za kawaida. 


Hadi siku ya Arafa, tunazunguka Kaaba, 
tunasali, na kujishughulisha na ibada. 


e 


® Tunafanya Sa'y ya Llmra(Hija ndogo) 
kati ya Safa na Marwa. 


«T Kabla ya kwenda katika Arafa, 
tunaweka niya ya kufanya Hija popote 
tutakapokuwa na kuingia katika Ihram 
tena. 


'T'- 











































C^i^'ifunsa '^bada Ofan^v 


©Tunachinja nnnyama wa sadaka tukiwa Mina. 


« Tunanyoa na kutoka ihram, 

✓ Kwa kuwa tayari hatuko katika haii ya 
Ihram, tunaweza kuvaa nguo zetu za 
kawaida. 


© Siku hiyohiyo (Arafa), baada ya kuzama 
jua tunakwenda Muzdalifah na kuutumia 
usiku huko. 

Tukiwa Muzdaiifa, nasipia Tunakusanya 
majani kwa ajili ya ibada ya kupiga 
mawe shetani. 

Siku ya kwanza ya eid ai-Adha kabla ya 
kuzama kwa jua tunafanya wagfa al- 
Muzdalifa kisha tunaelekea Mina. 


® Katika siku ya Arafat, tunakwenda 
katika viwanja vya Arafat na kufanya 
wagfah. 


« Tunampiga mawe shetani Mina. 


® Tunapotekeleza Sa'y ya Hija(Hija kubwa) 
kati ya Safa na Marwa. 

<D 

© Tunampiga mawe shetani kwa mara ya 
pili, ya tatu, na siku ya nne ya Eid, 


^ Tunakwenda Kaaba na kutekeleza 
moja ya nguzo za Hija, hii ina maana 
Tawaf al-ziyarah (kuzunguka Kaaba kwa 
kuitembelea). 

9 Tunapoiacha Makka, tunafanya mzun- 
guko wa maagano kuizunguka Kaaba 
(tawaf ai-wada’) 
































^ujijume Q£islamu 







UMRAH 


^ Umrah ina maanisha Hija ndago ambayo 
inahusisho kufanya tawaf na Sa'y katika hali 
ya Ihram na kisha kukata nywele na kutoka 
Ihram. 

CO Kwa kuwa baadhi ya matendo ya Hija 
yanafanyika pia katika Umrah, inaitwa pia 
"(Hija ndogo)" 

Ni Sunnah (utamaduni wa Mtume wetu) 
kwenda Umrah mara moja katika maisha 
kwa wale ambao wana uwezo wa kumudu 
gharama, 



"Na timizeni Hija na Umra kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu...." 


(al-Baqara, 2:196) 


iT Hakuna muda maalumu kwa ajili ya 
Umrah.tunaweza kutekeleza Umrah katika 
siku yoyote ndani ya mwaka. Hata hivyo 
inapendekezwa kufanyika katika kipindi 
cha Hija, ambayo ni kati ya siku ya 9 na 
13 katika mwezi wa kiislam wa Dhulhija, 
ambayo ni siku za Arafa na Eid al-Adha. 

Jinsi gani tunafanya Umrah? 

4 Tunaelezea niya zetu kwa ajili ya Umrah 
kwenye sehemu ya Migat kisha kuingia 
katika hali ya Ihram, 



Mtume Wetu kipenzi anasema; 


"Ibada ya Umrah ni kafara kwa madhambi hadi 
Umra inayofuata," 


(Bukhari, Umrah, 1) 


4 Tunazunguka Kaaba (tawaf). 

4 Baada ya fawaf, tunaswali rakaa mbili za 
sala ya tawaf, 

4 Tunafanywa Sa'y kati ya safa na Marwa. 

4 Baada ya Sa'y tunakata nywele zetu kidogo 
au kunyoa kabisa vichwa vyetu kisha 
tunatoka katika hali ya Ihram, 

Kwa hiyo tunakuwa tumekamilisha Umrah, 




















Umeleta Kitu Gani Kama Zawadi Ulipotoka Hija? 


Muhammad lqbal, muasisi wa kiroho 
wa Pakistani aliuiiza swali kwa waie waliotoka 
Madina, ambayo ilionyesha nyoyo za waislam, 


"Mmetembelea mji mtukufu wa Makka 
na Mji wa Madina uliopata nurul Ni zawadi ya 
aina gani ya Kiroho kutoka Madina mmeijaza 
katika nyoyo zenu? Zawadi zenye kuonekana 
mlizozileta kama kofia, tasbih na mazulia ya 
kusalia yatachakaa, yatatoweka na kutotumika. 
Je, mmeleta zawadi gani ya Kiroho kutoka 








Madina ambayo haitatoweka na kuzipa nyoyo 
uhai? Je, uchamungu na kujitoa kwa Abu Bakar 
na utekelezaji wa haki wa Umar, tabia njema na 
wema wa Uthman, na hamasa na jihad za Ali 
ni miongoni mwa zawadi ambazo mmezileta? 
Mnaweza kutoa hali ya kuwa wamoja kama 
kipindi cha Mtume kutoka katika nyoyo zenu 
kwenda katika ulimengu wa Kiislam ambao 
kwa sasa hivi unakumbwa na matatizo na 
maumivu?" 












‘■r-A 


* ■ ^ * r- ¥ 

c^(^ifunza: ^hada Ofan^u ^ 









^ujifume Ql)iskmu 


- * ■ * I ■■ -■ • 

» P- * ^-4 



HIJA YA BWANA MTUME 

Hija ya maagano (Dhulhija 10 baada ya Hijra/Mwezi wa Tatu Mwaka 632) 


Bwana wetu Mtume alitekeleza Hija mara 
moja tu katika malsha yake na kuwaonyesha 
watuasi wake jinsi ya kuifanya. Katlka Hlja 
hil, iliyofanylka katlka mwaka wa kumi (Hijra) 
baada ya kuhama kutoka Makka kwenda 
Madina. alitoa hutuba kwa wafuasi wake katika 
maeneo tofauti kama vile Arafat, Muzdalifa na 
Mina. Alitoa ujumbe wa jumla kuhusu uislam 
kwa dunia nzima kwa mahubiri haya ambayo 
yalikuwa juu ya haki za binadamu na vitu 
muhimu kabisa katika historia. Katika hotuba 
zake alikua akiwaaga maswahaba zake 
watukufu kwa kusema: "Enyi watui Sikilizeni kwa 
makini nitakacho kizungumza. Sifahamu kama 
tutakutana tena baada ya mwaka huu." Kwa 
sababu hii, Hija yake hii iiikuja kujuiikana kama 
"Hija ya Maagano" na hotuba zake alizozitoa 
wakati uie zinaitwa "Hotuba za Maagano." 

Mtume wetu kipenzi aliitekeleza Hija yake 
ya Maagano kama ifuatavyo: 

Bwana wetu Mtume aiianza maandalizi ya 
Hija akiwa Madina katika mwezi wa Dhigadah 
katika mwaka wa kumi wa Hijra. Aliwaambia 
waislam wajiandae pia kwa ajili ya Hija. Juu ya 
hili, waislam waliotaka kwenda kuhiji pamoja 
na Bwana wetu Mtume walikuja kutoka sehemu 
zote za ghuba ya Uarabuni na kuja Madina 
kisha wakajiunga na msafara wa kwenda kuhiji. 

Bwana wetu Mtume na marafiki zake 
walisali rakaa mbili walipofika katika mpaka 
wa Migat na baada ya kuingia katika hali ya 
Ihram wakaanza kusoma tarbiya. Mtume wetu 
kipenzi alikua akielezea ya kwamba amekuja 
Hija kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa kusema 
"Labbayk," nipo katika huduma yako, ewe 
Mola wangul Na alivyokua anasema "Labbayk" 
palisikika maneno ya sawa sawa kutoka kila 
mahali. 



Mtume Wetu kipenzi anasema: 


"Enyi watul 

Kama ilivyo kwenu siku hizi ni tukufu, miezi hii 
yenu ni miezi mitukufu, ardhi hii yenu ni ardhi 
tukufu, hadi pale mtakapofika katika mae- 
neo yenu mnayokaa na vitu ni vitukufu na vili- 
vyokatazwa kwa kila mmoja wenu. 


Kutoka katika Hotuba yake ya maagano 






Madina kwenda Makka na kufika Makka ndani 
ya siku kumi. Ilikuwa ni tarehe 14 ya mwezi wa 
Dhulhija. Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa 
anasonga mbele ya watu waliofurika, na uradi 
wa "Allah-u Akbar" ulikuwa unasikika angani. 

Kitu cha kwanza kabisa alichokifanya 
alipokuwa Makka ilikua ni kuizunguka Kaaba 
(tawaf). Baada ya tawaf, alisali rakaa mbili 
katika kituo cha Ibrahim (Magam Ibrahim). 
Kisha akafanya Sa'y kati ya vilima viwili cha Safa 
na Marwa. 


Alikaa Makka kwa siku kadhaa. 
Alikwenda Mina katika siku ya nane ya Dhulhijja. 


Umati mkubwa wa watu uliongezeka hadi 
kufikia Zaidi ya watu laki moja pamoja na wale 
walioungana nao wakiwa njiani wakitokea 


Siku iliyofuata, au katika siku ya Arafat, 
alikwenda katika viwanja vya Arafat akitokea 
Mina baada ya jua kuzama. Mchana, alitoka 




















■ ■ 




C^i^'ifunsa '^bada Ofan^v 


katika hema lake na kisha alipanda juu ya 
ngamia wake aiiyeilwa Qaswa, Alikuja katikati 
ya bonde la Arafat, Aliwahutubia watu wote 
waiiokuwepo paie, Katika siku hiyo, idadi ya 
watu waliosikiliza hotuba ya maagano ilikuwa ni 
laki moja na eifu ishirini na nne, Katika hotuba 
hiyo, Mtume wetu hakuwahutubia waislam 
pekee isipokuwa walimwengu wote, Aligusia juu 
ya mambo muhimu sana ambayo yanahusu 
binadamu, 

Aliswaii swaia ya adhuhuri na asr katika 
mkusanyiko katika muda wa swala ya adhuhuri 
katika viwanja vya Arafat, Muda mfupi baada 
ya jua kuzama, aiikwenda Muzdalifa akitokea 
Arafat, Alipokuwa Muzdaiifa aliswali swala ya 
maghrib na ishaa pamoja katika muda wa 
swala ya Ishaa, 

Katika siku ya kwanza ya Eid Al-Adha, 
aliongoza kwenda Mina kabla ya kuchomoza 


kwa jua baada ya kuswali swala ya alfajr, 
Alimpiga mawe shetani alipokuwa Mina, 
Alichinja mnyama wa sadaka na kwa kunyoa 
nywele zake alikuwa ametoka katika hali ya 
Ihram, 


Alikamilisha hatua ya kumpiga mawe 
shetani kwa siku tatu baada ya Eid Al-Adha kwa 
kwenda Mina, 

Alitoka Makka kwenda Madina siku ya nne 
ya Eid baad aya kumaliza kuizunguka Ka'bah, 
Hivi ndivyo alivyotufundisha mtume wetu jinsi 
ya kutekeleza ibada ya hija kwa waislam kama 
alivyoitekeleza yeye. 



Mtume Wetu kipenzi anasema: 


"Enyi watul 

Mola wenu ni mmoja na baba yenu ni 
mmoja, Wote nyinyi mmetoka kwa Adam, 
Na Adam ametoka katika dunia (udongo), 
Kitu cha faida na chenye thamani mbele ya 
Macho ya Mwenyezi Mungu ni yule anay- 
emuogopa Yeye na kuchukia kutotii amri 
Zake, Fahamuni hili kwa uzuri; hakuna ubora 
kwa waarabu dhidi ya wasiokuwa waarabu, 
ya weupe dhidi ya weusi, na ya weusi dhidi 
ya weupe, Ubora ni katika Taqwa(ucha), Je, 
nimefikisha ujumbe na nimetekeleza wajibu 
wangu? Ewe Mwenyezi Mungu kuwa shahidi 
yangul 

Alirudi kiutoka Makka kwenda Madina katika 
siku ya nne ya Eid Al-Adha baada ya kum- 
aliza maagano ya kuizunguka Kaaba, Hivyo 
ndivyo alivyotufundisha Bwana Wetu Mtume 
jinsi ya kufanya Hija kwa waislamu wote kwa 
kuifanya yeye mwenyewe. 


Kutoka katika Hotuba yake ya maagano 















Nyayo zilizobarikiwa za Mtunne wetu Muhammad na viatu vyake. 


IKIWA TU NINGEFUATA NJIA YAKO KWA 
KUTAFUTA NA KUTAFUTA 

Ikiwa tu ningejuata njiayako kwa kutafuta na kutafuta 

Ikiwa tu ningepangusa uso wangu kwa vumhi la njiajako 

Ikiwa tu Mwenjefj Mungu angefanja iwe^kane na mimi kuiona surajako 

O Muhammad nafsijangu inakutamani- 

Ikiwa tupangekuwa na msafara mtukufu ningekwenda 
Ikiwa tu ningetemhea juuja mchanga katika njia kuelekea Kaaha 
Ikiwa tu ningeona uso wako m^ri ndotoni 
O Muhammad nafsijangu inakutamani. 

A.li na Hassan, Hussein wako hapo 
Mapen^jaojapo njojoni, mapen^jaojapo nafsini, 

Kesho katika sikuja Hukumu mheleja mahakamaja Mwenjefj Mungu, 

O Muhammad nafsijangu inakutamani. 

Yunus hukutuku^a wewe kwa lugha, 

Kwa lugha, kwa lugha mara f(ote katika njojo, 

Kutafuta na kutafuta katika ardhi ^ ugenini, 

O Muhammad nafsijangu inakutamani. 


Yunus Emre 
















&^(^ifunza ^hada Ofan^ ' 


MASWALI 



Tutizame uelewa wetu. 


Sentensi zifuatazo hapo chini, tizama SAHiHi au Si SAHIHI katika majedwaii hayo, 


1, Hija inamaanisha kutembelea Kaaba na maeneo mengine 
matukufu yaiiyoizunguka kwa masiku maaium katika mwaka kwa 
kuingia katika hali ya ihram kwa niya ya kufanya ibada, 

2, Msikiti ulioanzishwa katika eneo pana kuzunguka Kaaba unaitwa 
"Masjid Al-Haram" au "Haram ai-sharif" 

3' Kuizunguka Kaaba mara saba inaitwa sa'y. 

4, Kuizunguka Kaaba mara saba inaitwa tawaf, 

5, Vazi ia ihram katika Hija linatukumbusha kuwa hakuna umuhimu wa 
daraja na nafasi katika dunia na kwamba kiia mtu ni sawa mbeie 
ya Mwenyezi Mungu, 

6, Wagrah katika viwanja vya Arafat inatukumbusha juu ya kukusanywa 
kwa watu katika sehemu ya Mahshar baada ya kufufuiiwa kutoka 
katika makaburi yao, 

7, Mpaka ambao hauwezi kukatisha bila kwanza kuingia katika haii ya 
ihram kipindi cha Hiija unaitwa mpaka wa Migat, 

8, Masjid al-Nabawi upo katika mji wenye nuru Madina, 



□ SAHIHI □ Si SAHIHI 


□ SAHIHi □ Sl SAHIHI 

□ SAHIHI □ Sl SAHIHI 

□ SAHIHI □ Sl SAHIHI 

□ SAHIHI □ Sl SAHIHI 


□ SAHIHI □ Sl SAHIHI 


□ SAHIHI □ Sl SAHIHI 

□ SAHIHI □ Sl SAHIHI 



Tujipime wenyewe 



1 . 


Ni ipi ni hekalu la kwanza kujengwa 
katlka dunla? 


Ni moja kati ya matendo yatuatayo 
halijakatazwa katika hali ya Ihram? 


A) Masjid al-Nabawi 

B) Masjid al-Aqsa 

C) Ka'bah 

D) Masjid al-Quba 


A) Kupaka manukato 

B) Kunyoa 

C) Kulala 

D) Kukata kucha 


2 . 


Ipi kati ya matendo yafuatayo hapo 
chini ni moja kati ya matenSdo ya 
lazima ya Hija? 


Ni lini thawabu za Umrah zinakuwa 
sawa na zile za Hija? 


A) 

B) 


C) 

D) 


Kuizunguka Ka'bah 
Kutekeleza wagfah kule 
Muzdalifa 

Kumpiga mawe shetani 
Kutembelea kaburi la Mtume 


A) Katika kipindi cha Eid al-Adha eid 
al-Fitr 

B) Katika mwezi wa Ramadhan 

C) Katika mwezi wa Muharram 

D) Katika majira ya joto 








-jfcsy/ 





























^ujijume Q£islamu 




■ '■*V' ■ 


5. Kuzunguka Kaaba mara saba 
kunaitwaje? 

A) Waqfa 

B) Ihram 

C) Sa'y 

D) Tawaf 

6. Lipi kati ya yafuatayo hapa chini si 
moja kati ya matendo ya faradhi 
ya Hija? 

A) Ihram 

B) Kuzunguka Kaaba 

C) Wagfah kafika Muzdallfa 

D) Wagfah kafika vlwanja vya 
Arafaf 

7. Hija iliyofanywa na Mtume wetu 
iliitwa? 

A) Hlja ya wajlbu 

B) Hlja ya maagano 

C) Hlja kubwa 

D) Hofuba ya maagano 


* ' 



8. Ibada gani ambayo inafanywa 
nje ya Hija ambayo inajumuisha 
kuzunguka Kaaba ndani ya Ihram 
na kufanya Sa’y kati ya vilima viwili 
vya Safa na Marwa? 

A) Umrah B) Hahh 
C) Tawaf D) Ihram 

9. Ipi kati ya hali zilizoorozeshwa 
hapo chini sio muhimu kwa Hija 
kwa kuwa lazima juu ya mtu? 

A) Kuwa muislam 

B) Kuwa na aklll tlmamu na kufikla 
katlka umrl wa kubalehe 

C) Kuwa huru kusaflrl 

D) Kuwa mzee Zaidi ya miaka 
arobalnl, 

10. Ni sehemu gani katika Madina 
ambapo kaburi tukufu la Mtume 
wetu lipo? 

A) Rawda al-Mautahhara 

B) Ka'bah al-Muazzama 

C) Masjld Al-Aqsa 

D) Hajar al-Muallaqa 


Jaza sehemu zilizoachwa wazi 


Jaza sehemu zilizoachwa wazi kwa kutumia maneno yaliyopo katika mabano. 

(zamzam/kuwa huru kutokana na madhambi yote/katika uhai wangu/ihram/kituo cha Ibrahim/Kaaba 
al-Muazzama/Mina) 

1. Eneo lo jlwe ombapo nabll Ibrahlm alllitumla kama ngazi allpokuwa anajenga Kaaba au jlwe 

ambalo allkuwa analikanyaga alipokuwa anaifwa watu kwa ajillya Hlja llnalfwa. 

2. Eneo ambalo Ibrahlm alimchukua Ismall kwa ajill ya kumtoa sadaka linaltwa.ambapo 

sadaka ya kuchlnja Inafanylka katlka kiplndl cha Hlja, 

3. Majl yenye Baraka ambayo humlmlnlka katlka Masjld al-Haram na kuzunguka Kaaba hultwa. 

4 .ambayo tunavaa klplndl cha Hlja llnatukumbusha kuwa hakuna umuhlmu wa da- 

raja na nafasi katika dunla na kwamba kila mtu nl sawa mbele ya Mwenyezl Mungu . 

5, Waislam ambao wanazunguka nyumba tukufu ya.waklmuabudu Mwenyezl Mungu 

kama llivyokuwa sayarl kuzunguka jua au elektronl kuzunguka nyutroni, 

6, Mtume wetu anasema; "Mtu yoyote ambaye atanltembelea mlml baada ya kifo changu ni 

kama amenltembelea." 

7, /Cwo yoyote afakayetekeleza Hlja kwa ajlll ya kutaka radhl za Mwenyezl Mungu, na aslfanye 

makosa au kutenda madhambl makubwa klsha akarudl kutoka katlka Hlja . kama 

allyezallwa upya." 











A yion 5fiDni\fi ffl 
^ wcHinjn ^ 

® Maanaja sadakaja kuchinja % Sadakaja nadhiri 

% Faidaja sadakaja kuchinja % Mtume wetu na sadakaja kuchinja 

% Sheria kuhusu sadakaja kuchinja 






v m 


awt- 






H m 


* f * 








’‘-tM*** 


* ‘ JitL 



















































- 4 -.' 




.•^vt. 






^ujijume Q£islamu 


*.fcV' 


‘ * 


MTIHANI WA URAFIKI 


Usiku mmoja Ibrahim aliona katika ndoto 
yake ya kwamba alikuwa anamchinja mwanae 
wa kiume Ismail. Allpoona ndoto ile ile usiku 
mmoja baada ya mwingine, aligundua 
kwamba huu ulikuwa wahyi uliotumwa kwake 
kwa njia ya ndoto. Mwenyezi Mungu alimtaka 
amtoe sadaka mtoto wake. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu alimjaalia 
Ibrahim mtoto katika umri wake wa uzee. Sasa, 
alikua anamtaka amtoe mtoto wake mpendwa 
kabisa ambaye alikuwa hadi kufikia umri wa 
balehe. Kwa hakika, huu ulikuwa mtihani 
mzito wa urafiki kwa Ibrahim ambaye alikuwa 
na cheo cha "Rafiki wa Mwenyezi Mungu 
." Siku iliyofuata Nabii Ibrahim alimchukuwa 
mtoto wake wa kiume Ismail na wakaanza 
kutoka Makka kuielekea Mina. Walipofika 
Mina akaanza kumwambia kwa upole kuhusu 
ndoto yake Ismail. Alimwambia kwamba 
wamejaribiwa vikali mno na Mwenyezi Mungu 

na akamwambia: 


“Ewe mwanangu! Hakika mlmi nimeona 
usingizini kuwa ninakuchinja. Basi angaiia 
wewe, waonajei” (Saffat, 37; 102) 

Ismail, alikua anamsikiliza baba yake, 
hakuonyesha alama yoyote ya hofu na 
wasiwasi. Sio Mwenyezi Mungu aliyekupa na 
kuchukua uhai? Mmiliki wa maisha, Mwenyezi 
Mungu , sasa alikuwa anakuulizia uhai aliokuwa 
amekupa. Kwa kufikiria haya yote, Ismail 
alionyesha kujitoa kwake kikamilifu na kuamini 
kwamba atatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu 
kisha akajibu: 

“Ewe baba yangui Tenda 
unavyoamrishwa, utanikuta mimi, inshaAiiah, 
katika wanao subirii” (Saffat, 37; i02) 

Majibu haya kutoka kwa mwanae 
yalimridhisha na kumgusa Ibrahim. Macho 
yake yalikuwa yamegubikwa na machozi. 
Kwa mapenzi makubwa, alikuwa anamtizama 
mwanae ambaye alikua katika daraja la juu 
kabisa la Imani, na alikuwa anamshukuru 
Mwenyezi Mungu kwa kumpa mtoto kama 
yule. 










■^T^* 


'*lV 




liiL 























V-*’ 




' Mkltrf ' ■ 
. . 


Z^cpi/unsa '^bada Of^anipi - 


Ibrahim akamlaza mwanae kwa mgongo 
wake na kujiandaa kutekeleza amri ya 
Mwenyezi Mungu , Kwa kuanza kusema "kwa 
jina la Mwenyezi Mungu (bismillah)" kuweka 
kisu, alisikia sauti. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
ikimuamrisha kama ifuatavyo: 


Muda mfupi baadaye, Malaika Jibril 
(Amani iwe juu yake) alimletea kondoo kwa amri 
ya Mwenyezi Mungu . Ibrahim alimnyanyua 
mwanae kutoka katika ardhi akiwa na machozi. 
Alimkumbatia kisha, akamchinja kondoo 
aliyeletwa na malaika Jibril. 


“Ewe Ibrahlm! “Umekwlsha Itimlza 
ndoto. Hakika hivi ndlvyo tunavyowallpa 
watenda mema. Hakika haya ni majaribio 
yallyo Dhahlrl. Basl tukamtolea fldla kwa 
dhablhu(kondoo) mtukufu..." (Saffat, 37; i04-i07) 


Kwa tukio hili, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
alionyesha kwa Malaika na wanadamu wote 
uaminifu na uvumilivu wa Nabii Ibrahimna 
familia yake Kwake. Ibrahim na Ismail walitii amri 
ya Mwenyezi Mungu bila ya hofu na walipata 
daraja ya juu kutokana na mtihani huu mzito. 


























‘VA' 












(Si 








^ujijume Q£islamu 






if™ 

. n^.J^ 

ti- 






:_ v— 







SADAKA YA KUCHINJA Nl NINI? 


Sadaka ya kuchinja ni nini? 


^ Ibada ambaya inafanyika kwa kuchinja 
aina Fulani ya wanyama katika kipindi cha Eid 
al-Adha inaitwa "Sadaka ya kuchinja". 

Kutoa sadaka hii ni utamaduni unaosisitizwa 
(Sunnah ai-muakkadah) ya Mtume wetu, 

ffll Ni kitendo cha ibada, sadaka ya kuchinja 
iiikuwepo kabla ya uislam. lbrahim(Amani iwe juu 
yake) alichinja sadaka ya kondoo iliyoietwa na 
Mwenyezi Mungu badala ya mwanae Ismail. 
Baada ya Ibrahim, mitume wote waliifanya 
ibada hii na kuwafundisha wafuasi wao. 

^ Mtume wetu yeye binafsi alitufundisha 
lini na kwa namna gani ya kufanya ibada hii. 
Kufanya matendo mengine ya ibada kama 
vile kutoa sadaka, kusali na mengineyo, Badala 
ya kutoa sadaka kwa mtu ambaye anatakiwa 
naye kutoa sadaka haikubaliki. 







Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Basi Sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako 
Mlezi," 


H 


(al- Kawthar, 108: 2) 




K 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


1 


II 


"Na kila umma tumewafanyia mahala pa 
kuchinjia mihanga ya ibada ili walitaje jina la 
Mwenyezi Mungu juuya vilewalivyoruzukiwa 
katika wanyama wa mifugo," 


(al- Hajj, 22: 34) 







Upi ni muda muafaka wa kutoa sadaka 
ya kuchinja? 

Mtu anaweza akatoa sadaka ya kuohinja 
kwa siku ya kwanza, ya pili na ya tatu za Eid al- 
Adha. Sadaka ya kuchinja haiwezi kutolewa 
baada ya kuzama kwa jua kwa siku ya nne. 






































FAIDA YA SADAKA YA KUCHINJA 


SADAKAYAKUCHINJA 


Mwenyezi Mungu Mtukufu huwapenda 
wale ambao hutii amri Zake kwa Amani 
ya moyo. Hutosheka na watu ambao 
humuabudu Yeye, Tunatekeleza pia amri 
za Mwenyezi Mungu kwa kutoa sadaka 
ya kuchinja. Matendo yetu humridhisha 
Mwenyezi Mungu, Yanatuweka karibu 
na Mwenyezi Mungu na kuongeza 
thamani yetu mbele yake Mola Mtukufu.. 


^ ^ 

. — ^ 

(Sr 




Inatuweka karibu na 
Mwenyezi Mungu. 


Inaongeza uaminifu 
na usikivu kwa amri za 
Mwenyezi Mungu. 

Inatusaidia kupata tabia 
ya kugawana na wengine 
neema tulizopewa na 
Mwenyezi Mungu. 

Inaimarisha mapenzi, 
mshikamano na ushirikiano 
miongoni mwetu. 




Mtume wetu kipenzi anasema: 

"Ibada njema zaldl kwa wana wa 
Adam katlka slku ya Karamu ya kuchlnjd' 
kuwa karlbu na Mwenyezl Mungu nl 
kuchlnja. Hata kabla ya damu ya ■, 
mnyama anayechlnjwa haljaflka katlka^ 
ardhl, mtu anayechlnja huflkla daraja 
la Juu mbele ya Mwenyezl Mungu. Kwa ^ 
sababu hll, chlnjenl wanyama wenu\* -- 
, kwa Amanl ya moyo." 

j (tirmidhi, Adahi, 1) 




■*T*‘ 





















































^ujijume Q£islamu 










ya Mtume 

wetu ilichinja kondoo. Nyama yote 
isipokuwa ubapa wa bega iligawiwa 
kwa masikini. Kwa pointi moja, 
Mtume wetu aliuiiza; 

Kipi kimebaki katika nyama ya 
kondoo? 

Aisha akajibu: "ni ubapa wa bega 
pekee." Kisha, akakumbushia 
thawabu za akhera , Mtume wetu 
akasema:" kwa hiyo unasema 
kwamba sasa nyama yote ni yetu 
isipokuwa ubapa wa bega." 


Sadaka ya kuchinja pia Inatusaidia 
kupata tabia ya kugawana na wengine 
Neema tulizopewa na Mwenyezi Mungu 

. Tunagawana na masikini nyama kutoka 
kwa mnyama wa sadaka aliyechinjwa 
katika siku ya karamu ya kuchinja, na 
tunawafurahisha. Kisha sisi, matokeo 
yake, wote tunaishi katika furaha ya 
kuwafanya wao wawe na furaha katika 
dunia hii na kupata thawabu kwa maisha 
mazuri huko akhera. 






sm 


Mwenyezi Muugu -Mmoja anayetr, 

sisi uhai na maii. Neema zote ni maii yake.5 
fpindi tunapotoa sadaka ya kuchinja, 
i kama iiivyokuwa kwa ibrahim, tunaeiewdi ' 
vamba neema zote ni za Mwenyezi Mungu' 
Tunaeiezea kwamba tunajikabdhi kwa 1 
/Iwenyezi Mungu kwa moyo wote katika 
ramri za Mwenyezi Mungu . Kwa hiyo sadaka 
Inaongeza uaminifu na usikivu kwa amri za 
Mwenyej^^^gu 



jOrtE 

Mwenyezi Mungu nntukifilanasenna: 

"Umekwlsha Itlmlza ndafa. Haklka 


hlvl ndlvyo tunavyowallpa watenda 
mema. Haklka haya nl majorlbio yallyo 
Dhahlrl. Basl tukamtolea fldla kwa 
dhabihu(kondoo) mtukufu..." 
t, (Saffat, 37: 105-107) 

V ^ % 

..... 








ms 




Sadaka ya kuohinja inawasaidia masikini, 
ambao hawana uwezo wa kununua 
nyama, kukidhi haja zao. Inapunguza 
kiburi na wivu ambao unaweza kutokea 
kutokana na tofauti ya hali ya kuwa tajiri 
na masikini. inachangia katika kutambua 
usawa katika jamii. Kutembeleana 
katika sikukuu za Eid al-Adha(karamu 
. ya kuchinja) inatusaidia kuwa karibu. , 
jlnaimarishamapenzi^ mshikamano n^ 

rikiangj 


. walitaje jina la Mwenyezi Mungu 
katika siku maalumu juu ya wanyama 
hawa alio waruzuku. Basi kuleni katika 
hao na mlisheni mwenye shida aliye 
faklrl." 

^ (Hajj, 22; 28) 






































































































































C^i^'ifunsa '^bada Ofan^v 


'■k. 

'W. 




Ni nani anaweza kutoa sadaka ya kuchinja mnyama? 



-\Ay^ 


Kutoa sadaka 


ya kuchinja ni 
Sunnah iliyotiiwa 
mkazojSunnah 
Muakkadah) 


©©©© 


Kila Muislam 


^ Ambaye ana akili timamu, 


^AIiyefikia umri wa balehe, 


^ Ambaye anaishi katika eneo la 
m]i(yaani asiwe msafiri) 


^ Ambaye anakadiriwa kumiliki 
kiwango cha chini cha mali 
cha kuweza kulipa zaka 
^Ambaye hajafanya Hija, 


























». 






























^ujijume Q£islamu 




■ ' 


* -^.v ■ 


' ■■fetl*-'' 



Wanyama wanaoweza kuchinjwa kama sadaka 



Mifugo kama kondoo, mbuzi, ng'ombe, ndama, na ngamia pia anaweza kuehinjwa 
kama sadaka. 




anaweza kutolewa na mtu 
mmoja. 



Mbuzi 



anaweza kutolewa na mtu 
mmoja. 



Ng'ombe 



wanaweza kushirikiana watu 
saba kutoa Ng'ombe mmoja. 




wanaweza kushirikiana watu 
saba kutoa ngamia mmoja. 


U Mnyama kwaajili ya sadaka 


Awe ni mwenye afya njema, 

Na hapaswi kuwa na madhara au kasoro ifakayomfanya asiweze kufoiewa kama sadaka, 
kama viie upofu au kufokwa na meno. 



























Z^cpi/unsa '^bada Of^anipi ^ 


Nl NAMNA GANI MTU ANATOA SADAKA YA KUCHINJA? 

® Mnyama anayetakiwa kutolewa kama sadaka analetwa katika eneo la kuchinjia bila 
kumuumiza mnyama. 

® Mnyama analazwa chini kuelekea upande wa Kaaba(Qiblah) na miguu yake inatungwa. 
® Kisha tashrik takbir inasomwa. 

® Mnyama anachinjwa kwa kusema "Bismillahi Allahu Akbar." 


Alipokuwa anachinja mnyama ni 
,utamaduni wa Mtume (Sunnah) kusom^ 

"Innah salaati wa nusuki wa mahyaya wa 
mamati lillahi rabbi'l-alamin" 

“Hakika, Saia yangu, na ibada zangu, 
na uhai wangu, na kufa kwangu, ni kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu , Mola Mlezi wa 
viumbe vyote...” 

(Al- An'am, 6; 162) 


Tashrik takbir 


iulj iul '^l Jl M iul yS\ ^iul 
JO^I aUj >j^\ iul 

"Allahu Akbar Allahu Akbar, Lailaha illallahu 
wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahul hamd. 

“Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi 
Mungu ni mkubwa. Hakuna isipokuwa 
Mwenyezi Mungu . Mwenyezi Mungu ni 
mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, 
sifa zote ni za Mwenyezi Mungu .” 



^ Ni vizuri Zaidi kwa muhusika 
kuchinja mnyama wake wa sadaka. Wale 
ambao hawawezi kufanya hivyo wao 
wenyewe wanaweza kumteua msaidizi 


muislamu mwingine anayekidhi vigezo vya 
kuchinja,Katika hali hii, ni thawabu Zaidi 
kwamba muhusika awepo na kisha asome 
dua kipindi cha kuchinja. 



+ 














ik 























■ ■ 




^ujifume Ql)iskmu 




^ Ni vitu gani mtu azingatie anapokuwa ^ 
anachinja kwa ajiii ya sadaka? 




❖ Kuchinja kunatakiwa kufanywe na watu wazoefu, 

❖ Mtu anatakiwa kuwa na huruma kwa mnyama anayemchinja, 

❖ Kama itawezekana, macho ya mnyama yanatakiwa yafunikwe na mitatu au minne katika 
miguu yake ifungwe, 

❖ Mchinjaji anatakiwa kutumia kisu kikaii, 

❖ Mazingira yanatakiwa yawekwe safi kabia na baada ya kuchinja. 




Ni jinsi gani mtu anachangia na kugawa nyama ya sadaka? 


O Kwa kawaida, nyama kutoka kwa mnyama aiiyechinjwa kwa ajiii ya sadaka inagawanywa 
katika makundi matatu, 

> Sehemu moja inagawiwa kwa masikini, 

> Sehemu moja inagawiwa kwa ndugu, majirani na wageni, 

> Sehemu moja inaachwa kwa watu wa nyumbani, 

> Hairuhusiwi kuuzwa. 

Mtu anayechinja, ikiwa watataka, anaweza akaigawa nv 






Ni kipi mtu anafanya kwa ngozi ya mnyama wa sadaka? 


© Ngozi ya mnyama aiiyechinjwa inaweza kutoiewa kama sadaka kwa waie ambao zaka 
inaweza kutoiewa kwao. 

© inaweza kupeiekwa katika taasisi kama misikiti, shuie na sehemu za kusaidia. 

© Kupeiekwa katika sehemu ambazo dini yetu haikubaiiani napo hairuhusiwi. 













m 


^ t 








&{'(^ifunza ^hada Ofan^ 


SADAKA YA NADHIRI ©©© 


jsi Sadaka ya nadhiri ni aina ya sadaka 
tunayoitoa pindi tunapoahidi kufanya hivyo 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 

Ni wajibu kuitekeleza sadaka hii, 

Kuna aina mbiii za sadaka ya nadhiri: 

1. Sadaka ya nadhiri ambayo 
inatoiewa juu ya haii fuiani, 

C ikiwa tumesema, "Endapo maradhi ya 
baba yangu yatapona, nitatoa sadaka" 


kisha pindi baba yetu atapona, inakuwa 
wajibu kwetu kutoa sadaka hii. 

<■ 2. Sadaka ya nadhiri ambayo 
haitolewi kwa kutegemeana na hali Fulani 

Z> Ikiwa tutasema, "kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu, nitatoa sadakaya kuohinja," kisha 
kuanzia wakati huu ambao tumesema 
maneno hayo, inakua wajibu (faradhi) 
juu yetu kutoa sadaka ya kuchinja. 



Wanyama gani wanaweza kutolewa kama sadaka kwa ajili ya sadaka ya nadhiri? 




Wanyama kama kondoo, mbuzi, @ Wanyama kama kuku, majogoo 
ng'ombe na ngamia wanaweza hawawezi kukubalika kama sadaka waia 

kutolewa kama sadaka ya nadhiri, kuchinjwa kama sadaka ya nadhiri. 


Ni namna gani nyama ya sadaka ya nadhiri inagawanywa? 


® Mwenza, baba, mama, babu, bibi, 
watoto na wajukuu wa mtu aliyeweka 
nadhiri hawawezi kuia katika nyama ya 
sadaka. Hawawezi kunufaika na sehemu 
yoyote kama viie ngozi au utumba, aidha. 
ikiwa watakula au watatumia sehemu 
yoyote ya mnyama, wanatakiwa watoe 
kwa masikini thamani sawa na sehemu 
waliyaila au kuitumia. 

SADAKA YA AQIQAH (SADAKA INAYOTOLEWA KWA KUZALIWA) ©© 

^ Aqiqah ni sadaka inayotolewa 
kumshukuru Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu kwa mtoto aliyezaliwa. •/ 

©© Kutoa aqiqah ni Sunnah. 

ffl Sadaka ya Aqiqah inaweza kutolewa ^ 
muda wowote baina ya kuzaliwa na 
kubalehe. Ingawa, inakuwa bora zaidi 


kutolewa ndani ya siku saba toka kuza- 
liwa kwa mtoto. 

Wanyama kama kondoo, mbuzi, 
ng'ombe na ngamia wanaweza 
kuchinjwa kama sadaka ya aqiqah. 

Wahusika pamoja na ndugu zake 
wanaweza kula katika nyama ya 
sadaka ya aqiqah. 


Yote kotiko mnyoma oiiyechinjwa kwo 
ojiii ya sadaka ya nadhiri inatakiwa iga- 
wanywe kwa masikini. 

® Mtu aliyeweka nadhiri hatakiwi kula kutoka 
katika nyama ya sadaka ya nadhiri. 




J 









s^- 


^ujijume Q£islamu 


■ ' 








BWANA WETU MTUME NA SADAKA YA KUCHINJA 




Bwana wetu Mtume alikuwa 
anajiambatanisha na umuhimu 
wa hali ya juu kuchinja kwa ajili 
ya sadaka. Baada ya kuhamia 
■ Madina, alitoa sadaka kila 

^ mwaka, Alikuwa anashauri 

pia kwa maswahaba zake. 
"Katika sikukuu ya Eid al-Adha, 
hakuna mja wa Mwenyezi Mungu 
/ ' ^ anaweza kufanya zaidi ili kujiweka 

'^karibu na Mola wake kama 

kuchinja." Alikua akichinja sadaka 
yake akiwa na amani ya akili. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma 
na Amani ziwe juu yake) alichinja kwa 
mara ya kwanza katika mwaka wa pili 
wa Hijra. Mwaka huo, katika siku ya Eid 
al-Adha (karamu ya kuchinja) alikwenda 
na waislam katika eneo la kuswalia, 
ambapo ilikuwa ni uwanja wa wazi na 
pana. Baada ya swala alitoa hotuba. 
Katika hotuba hii, aliwataka waislam 
kuchinja wanyama. Yeye, kwa nafasi 
yake, alichinja mara mbili, mara moja 
kwa niaba yake mwenyewe na nyingine 
kwa niaba ya ummah wake kwa kusema 
^ "Ewe Mwenyezi Mungul Kondoo huyu ni 
^icwamiaba ya ummah wangu ambao 



hawawezi kutoa sadaka \ 
kuchinja." Mara tu, mnyama 
amnapokua amelazwa ardhini 
alikuwa akiwachinja kwa 

kusema: 

"Ninageuza uso wangu 
kukuelekea Muumba wa 
Mbingu na Ardhi. Mimi si mmoja 
wa wale wanaokushirikisha nawe 
Mwenyezi Mungu , Sala zangu, 
utumishi wangu, ibada zangu, uhai 
wangu na kifo change vyote ni kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu , Mola wa , 
Ulimwengu, ambaye hayuko 
sawa na hafanishwi na 
yoyote." (Tirmidhi, Adahi, 22) 

Mtume wetu kipenzi 
alikua akiwaamuru kuwa 
na adabu njema juu ya kila 
kiumbe cha Mwenyezi Mungu 
. Alikua hafurahishwi na wafu 
wagumu na wasiokuwa na tabia ya 
huruma au kuwaumiza wanyama 
wanaowachinja 





Mtume wetu kipenzi onasemo: 


"Mwenyezi Mungu Mtukufu ameamrisha 
kuwa na huruma kwa kila kiumbe. Kwa hiyo, 
kama unachinja kiumbe hai, kichinje bila kuki- 
umiza, Kama unachinja wanyama, wachinje 
vizuri, bila kuwaumiza. Mtu atakayefanya 
hivyo anatakiwa akinowe vilivyo kisu chake na 
asisababishe adhabu kwa mnyama," 




Mtume wetu kipenzi anasema: 


Siku moja Mtume wetu alimuona bwana 
mmoja akiwa anachinja kondoo. Bwana yule 
alikua anajitahidi kukinoa kisu chake baada 
ya kumlaza chini kondoo. Bwana wetu Mtume 
wa Mwenyezi Mungu aliyekua hakupendez- 
wa na kutokua na moyo na tabia yabisi al- 
imuonya kama ifuatavyo: "unataka kumuua 
mnyama mara nyingi? Ingekuwa bora zaidi 
ikiwa unekinoa kisu ohako kabla hujamlaza 
mnyama wako chini," 


(Muslim, Sayd, 57) 


(Hakim, Mustadrak IV, 231, 233) 









i.+i «'«R» 

'n 

Z^cpi/unsa '^bada Of^anipi ■ 


1 . 


MASWALI 



Tutizame uelewa wetu. 



Sentensi zifuatazo hapo chini, tizama SAHiHi au Sl SAHIHi katika majedwaii hayo. 


Mtukufu na kwa ridhaa yake, 


2, Kila muisiamu ni iazima kwake kutoa sadaka ya kuchinja angaiau 
mara moja katika maisha yake. 


ng'ombe na ngamia wanaweza kuwa mmoja kwa watu saba. 

4, Mtu ambaye anachinja kwa ajiii ya sadaka ya nadhiri, wazazi wake, 
watoto wake na wajukuu zake hawawezi kula kutoka katika mnyama 
wa sadaka ya nadhiri. 

5, Nyama yote ya sadaka ni lazima itolewe kwa masikini. 


□ SAHiHI 

□ Si SAHiHi 

□ SAHiHI 

□ Si SAHiHi 

□ SAHiHI 

□ Si SAHiHi 

□ SAHiHI 

□ Si SAHiHi 

□ SAHiHI 

□ Si SAHiHi 




Tujipime wenyewe 



Ni sheria gani katika kipindi cha 
karamu ya kuchinja (Eid al-Adha)? 

A) Faradhi B) Wajibu 

C) Sunnah D) Mubah 

2. Ni mitume gani walijaribiwa kuhusiana 
na masuala ya sadaka ya kuchinja? 


4. 


Ni ipi kati ya aina zilizoorozeshwa 
hapa chini inatolewa pindi mtoto 
anapozaliwa? 


A) Sadaka ya aqiqah 

B) Sadaka ya nadhiri 

C) Sadaka ya wajibu 

D) Sadaka ya hady 


A) ibrahim - is'haqa 

B) Dawud - Suieimani 

C) Yaqub - Yusuf 

D) ibrahim - Ismaii 


5. 


Ipi kati ya faida zilizoorozeshwa hapa 
chini siyo miongoni mwa faida za 
ibada ya kuchinja? 


3. 


Ni ipi kati ya hali zilizoorozeshwa hapo 
chini sio lazima kuweza kuchinja? 


A) 

B) 


C) 

D) 


Kuwa Muisiam. 

Kuwa na afya njema ya akili na 
kufikia umri wa kubaiehe. 

Kuwa na afya, 

Kuwa na mali angalau kiasi cha 
kuweza kuiipa kiwanga cha chini 
cha zakat (Nisab). 


A) 

B) 

C) 

D) 


Inatuweka karibu na Mwenyezi 
Mungu. 

Kuyafanya majukumu ya maisha 
yetu kuwa katika mpangiiio. 
Inaongeza uaminifu na usikivu kwa 
amri za Mwenyezi Mungu. 
Inatufundisha tabia ya kugawana 
na wengine neema ambazo 
Mwenyezi Mungu ameturuzuku. 




































^ujijume Q£islamu 



■ ' 





Jaza nafasi zilizoachwa wazi 



(Mwenyezi Mungu , yote, ucha wako, adhabu, ibada ya kuchinja). 

(Allah / all / your piety / pain / service of sacritice) 

1. Ibada ya kuchinja inatukumbusha kuwa kuyatoa maisha yetu na mali zetu kwa ajili ya. 

2. "Hakika, sala zangu na.yangu, uhai wangu na kufa kwangu, vyote ni kwa ajili ya 

Mwenyezi Mungu , Moia Mlezi wa Viumbe vyote," 

3. .katika nyama ya sadaka ya kuchunja iliyotoiewa kwa ajili ya nadhiri inatakiwa kuga- 

wanywa kwa masikini, 

4. "Kama unachinja mnyama, mchinje vizuri, bila kumuumiza. Mtu atakayefanya hivyo anatakiwa 

akinowe vilivyo kisu chake na asisababishe.kwa mnyama." 

5. "Sio nyama zao wala domu zao, ambazo humfikia Mwenyezi Mungu . Ni.ndio 

humfikia Yeye." 












NINAJIFUNZA MAISHA YA MTUME WANGU: 



<9 Ushindi Wa Makka(Mu>aka 630) 9 Hija Ya Waislam(Mwaka 631) 

<# Vita Ya Hunayn(Mn>aka 630) 9 Hija Ya Kuagana^Mwaka 632) 

9^ Mwaka Wa Wajumhe(Mwaka 630-631) % Ugonjwa Wa Mtume Na Kifo Chake 
Msafara Wa Tahuk(Mwaka 630) 




















• Q£islamu 




1. USHINDI WA MAKKA (MWAKA 630) 


a) Washiiikina wakiuka mkataba wa 
Hudaibiyyah 

Kwa mujibu wa mkataba wa Hudaybiyyah, 
wote waislamu wa Madina na washirikina wa 
Makka walikuwa huru kufanya makubaliano na 
kabila lolote walilokuwa wanataka. Matokeo 
yake, kabila la Khuza'a lilikuja kuwa chini ya 
ulinzi wa waislam, na kabila la Banu Bakr wali- 
chagua kuingia katika ulezi wa washirikina. 

Usiku mmoja, kwa msaada na ushawishi 
wa washirikina, kabila la Banu Bakr walilivamia 
kabila la Khuza'a. kulikuwa na uadui unaoende- 


lea baina ya makabila haya mawili toka enzi za 
zamani, lakini wakati huu ilikua tofauti. Baadhi ya 
vijana washirikina wa Makka, kama vile Igrimah, 
Safwan, Suhayl, na wengineo, wao binafsi waliji- 
unga katika uvamizi huu. Watu ishirini na tatu wa 
kabila la Khuza'a waliuawa katika shambulio hili 
kisaliti na kikatili, na waliobakia kwashida sana 
walijikinga kwa kwenda Ka'abah. 

Baada ya tukio hili, baraza la watu arobaini 
kutoka katika kabila la Khuza'a walikwenda 
Madina. Walimuarifu MtumejRehma na Amani 
ziwe juu yake) kuhusu hali halisi na kumuomba 
msaada. 






















Mara zote palikuwepo na uhusiano wa kirafi- 
ki kati ya watu wa kabiia la Khuza'a na waisiann, 
Waliwasaidia sana waislam. 

Mtume (Rehma na Amani ziwe juu yake) 
alijisikia huzuni sana kwa kile kilichotokea ka- 
tika kabila la Khuza'a hivyo aiiwaahidi kuwa- 
saidia, Mara moja alituma mjumbe aende kwa 
washirikina wa Makka. Ujumbe wake ulianza hivi; 

— Aidha mlipe fidia ya damu kwa kuuwa 
mtu wa Khuza'a au muachane na ulinzi wa Banu 
Bakr. Kisha akawataarifu kuhusu makubaliano ya 
Hudaybbiyah yatakua yamekiukwa ikiwa ha- 
watakubaliana na moja kati ya masharti hayo. 

Washirikina wa Makka hawakukubaliana na 
sharti lolote kati ya yale na wakatangaza kuvunja 
makubaliano ya Hudaybiyyah. Kwa hiyo, waka- 
tangaza rasmi mwisho wa mkataba ambao 


tayari walikua wamekwisha uvunja kwa kumuua 
mtu toka katika kabila la Khuza'a. 

Punde baada ya washirikina wa Makka 
kugunduwa kuwa wamefanya kosa sana kwa 
kuvunja mkataba, kwa sababu hii ilimaanisha 
kutangaza vita dhidi ya waislamu, Kiongozi 
wa washirikina wa Makka, Abu Sufyan, alikuja 
Madina kwa mara nyingine tena ili kuutengene- 
za upya mkataba, lakini hakuna hata mmoja 
aliyemjali, Amani ambayo aliyoitowa haikuweza 
kufikia haki, 

Alirejea Makka akiwa amekata tamaa, 
Aliwaambia kitu gani kilichotakea, na wale walio- 
kuwa wakimsikiliza wakamjibu: 

— Alasl Haujafanikiwa chochote. 
Haujatuletea aidha amani ili tuwe salama, wala 
hujatuletea habari juu ya vita ili tujiandae. 









^uiifiime Q£islamu 


Maandalizi ya jeshi ia waislamu kwa 
ushindi na maandamano ya Makka 

llikuwa nl wakati wa kumaliza uwadul na 
matata kwa watu wa Makka. Kaaba lllkuwa ni 
nyumba ya Mwenyezl Mungu . Inamlliklwa na 
Mwenyezi Mungu na ilikuwa sehemu ya wais- 
lam kufanyia ibada. Ingawa washirikina wali- 
kuwa wamaejaza sehemu hii kwa masanamu 
na kuibadilisha kuwa kituo cha Imani zao za 
uongo. Kulikuwa na umuhimu wa kuisafisha 
Kaaba kutokana na masanamu na kuirejeshea 
thamani yake ya kweli. Makka pia ilikuwa ni 
nyumbani wa waislamu ambao walilazimishwa 


kuhama na kuiacha chini ya ukandamizaji wa 
washirikina. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na 
amani ziwe juu yake) kwa siri kabisa akaanza 
kujiandaa kwa ajili ya kuiteka, na hakumwam- 
bia mtu yoyote kuhusiana na jambo hilo. Mara 
ya kwanza hakuna hata mtu mmoja isipokuwa 
yeye mwenyewe aliyefahamu juu ya uamuzi 
wa Mtume. Aliwaweka walinzi katika sehemu fu- 
lani katika barabara kati ya Madina na Makka. 
Alichukuwa tahadhari kuwa pasipelekwe taarifa 
yoyote Makka. Jeshi la waislam lilikuwa lina- 
jiweka tayari kwa ajili ya msafara mkubwa wa 
kijeshi. 




Siku ya jumatatu tarehe 10 ya mwezi wa 
Ramadhani pamoja na jeshi kubwa lililokuwa na 


wa Makka walikua hawajui kitu gani kinakwen- 
da kutokea hadi pale jeshi la waislamu lilipofika 



takribani watu elfu kumi, Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (Rehma na amani ziwe juu yake) alitoka 
Madina kuelekea Makka. Pamoja na watu wen- 
gine waliojumuika na jeshi la waislamu njiani, 
idadi ya askari ilifikia watu elfu kumi na mbili. 

Kwa sababu barabara yote ilikuwa na ulinzi 
na tahadhari zote zilikuwa zimechukuliwa kuzuia 
taarifa yoyote isivuje kwenda Makka, washirikina 






karibu kabisa na Makka. Hii ni sababu, walipo- 
sikia jeshi la waislam limefika karibu, walikuwa 
wanashangaa. 

Kiongozi wao Abu Sufyan aliwachukuwa 
baadhi ya watu wa Makka pamoja naye nje ya 
mji kuangalia ni kitu gani kilikuwa kinakwenda 
kutokea. Walipofika karibu kabisa na ilipokuwa 
makao makuu ya jeshi la Waislam, waliona 
maelfu ya moto. Hawakuwahi kuona katika 
maisha yao jeshi kubwa kiasi hicho. Kwa sa- 
babu Mtume (Rehma na amani ziwe juu 
yake) alitaka kuwachanganya maadui 
zao na kuwafanya wafikirie ya kuwa jeshi 
la waislamu ni kubwa sana, aliwaamuru 

kuwasha moto kwa kila muislamu badala 
ya moto mmoja kwa askari kumi. Wakati Abu 
Sufyan alipokuwa anakaribia maelfu ya moto, 
alikamatwa na walinzi wa Mtume. Walimpeleka 
hadi kwa Mtume. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na 
amani ziwe juu yake) alimwambia mjomba 
wake Abbas (r.a.): 

— Mpeleke Abu Sufyan katika sehemu 
ambayo jeshi la waislam litapita ili aweze ku- 
.ona ukubwa wa jeshi la waislamu. 


. . 



















Jinsi ambavyo askari wa jeshi ia waislamu 
lilipokua linapita mbele ya Abu Sufyan, ndio 
mshangao wa Abu Sufyan ulivyokua una- 
ongezeka kwa sababu ya umati na mpangiiio 
wa jeshi la waislam; 

— Ewe Abbasl Ni jinsi gani ukubwa wa 
usultani wa mwana wa kaka yako umekua, 
Abbasjr.a) akajibu kwa kusema; 

— Hapana, huu sio usultani wake bali huu 
ni Utume wake, 

Kisha wakaacha maandamano na kuja 
kwa Mtume (Rehma na amani ziwe juu yake), 
Mtume wa Mwenyezi Mungu akauliza; 

— Ewe Abu Sufyanl Haujafika muda wako 
wa kusema “La ilaha illallah (Hahuna mola isi- 
pokua Mwenyezi Mungu)” bado? 







oWaisha Q^a oMtume COfati^ I 


— Haujafika muda wako wa kusema ya 
kwamba “Mimi ni Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(Muhammadun Rasulullah)” Bado? 

Ilikuwa vigumu sana kwa Abu Sufyan 
kusema hivyo, llikuwa ni vigumu sana kukiri 
ya kwamba mtu kama Mtume wa Mwenyezi 
Mungu ambaye alikua akipigana naye kwa 
miaka mingi, Kwa ushawishi wa Abbas(r,a) ali- 
tamka shahada yote kikamilifu kwa kusema “La 
ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.” Kwa 
namna hii Abu Sufyan akawa muislam, 

Kisha Abu Sufyan haraka sana akaenda 
Makka, Alikuja Kaaba kwa msisimmko aliongea 
na watu wa Makka akiwataka wamsubiri; 

— Muhammad (rehma na amani ziwe 
juu yake) anakuja Makka na jeshi kubwa am- 
balo hatuwezi kupambana dhidi yake, basi kila 
mmoja afahamu hilo kwamba. 





Abu Sufyan akafikiri kwa muda kisha akas- 
ema "La ilaha illallah" japo haikuwa kwa hiyari 
yake kamilifu, Mtume (Rehma na amani ziwe 
juu yake) akamuuliza tena; 


— Wale wote ambao wataacha jeshi 
lao na kuingia katika nyumba ya Abu Sufyan, 
au watabaki katika nyumba zao wenyewe, 
au watakao ingia katika viunga vya Ka'aba 
watakuwa salama kutokana na madhara yote. 










V 



Q£islamu 


Ka’baa inasafishwa kutokana na ma- 
sanamu 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na 
amani ziwe juu yake) aliwaonya maswahaba 
zake: 


— Msianzishe vita dhidi yao, Msinyanyuwe 
mapanga yenu isipokuwa wakiinyanyuwa ya 
kwao, Isipokuwa mmeshambuliwa nanyi mna- 
takiwa kurudisha mashambulizi, msimwage 
damu. 


Kwanini Mtume wetu alitoa tahadhari hiyo? 


Akiwa na jeshi lake kubwa, Mtume wa 
Mwenyezi Mungu aliingia katika mji kutoka 
katika kila pande, Waislamu ambao walikuwa 
wameacha majumba yao, ardhi yao, ma- 
bustani na mali zao Makka kwa sababu ya 
mateso na manyanyaso ya washirikina miaka 
nane kabla walikuwa wamekuja katika utukufu 
kiasi cha kuwatetemesha washirikina wa Makka, 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na 
amani ziwe juu yake), kwa upande mwingine 
alikuwa akiingia katika mji kwa unyenyekevu juu 
ya ngamia wake, Kichwa chake kilikuwa kimein- 
amia chini kama vile anamsujudia Mwenyezi 
Mungu na alikua anakumbuka na kumshukuru 
Mwenyezi Mungu mara elfu moja kwa ushindi 
huu. 


Jeshi la waislamu liliingia Makka bila ku- 
pata upingamizi mkubwa na bila kuingia katika 
mapigano makubwa, Baada ya kuingia katika 
mji, Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na 
amani ziwe juu yake) alifanya ghuslu na kisha 
alifanya ibada ya sala ili aitembelee Ka'aba, 
Baada ya hapo alikuja Ka'aba na kusoma sura 
kutoka katika Quran, 


Kaaba ilikuwa imejazwa masanamu na 
washirikina, Palikuwepo masanamu 360 ndani 
yake, Mmoja baada ya mwingine, Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (Rehma na amani ziwe juu 
yake) alikuwa akiyavunja kwa kutumia zana 
yake huku akisema: 

— “Kweli imefika, na uwongo umetowe- 
ka. Hakika uwongo lazima utowekei’’ (al-lsra 
17: 81) 


Washirikina walikua wakitizama kwa mshan- 
gao na uharibifu wa masanamu yao, Vile vi- 
pande vya mawe walivyokuwa wanavitumia 









’iiV' 

* 


V 











■'T' 



kwa ajili ya saia na ibada viiigeuka na kuwa 
rundo la vumbi. 


d) Siku ya udugu na kusameheana 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na 
amani ziwe juu yake) alisimama katika miango 
wa Ka'aba na kugeukia ueiekeo uiiokuwepo 
mkusanyiko watu wa Makka. Watu wale walio- 
kuwa wamemtesa na kumfanyia kila aina ya 
ubaya kwa miaka ishirini iliyopita walikua wana- 
subiri uamuzi kuhusu wao. Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (Rehma na amani ziwe juu yake) ali- 
waambia; 


Ka’aba na kuwagawa maji kwa mahujaji. 
Tieni akiiini kwamba kiia mtu aliyeua fidia ya 
damu ni ngamia mia moja. Watu wa kabila 
la Quraish, hakika Mwenyezi Mungu amewa- 
ondoshea kutoka kwenu aina zote za kiburi 
katika kipindi cha ujinga na viburi vya ma- 
babu zenu, kwa sababu watu wote wanatoka 
katika kizazi cha Adam, na Adam aliumbwa 
kutokana na udongo.” 


Kisho Muhammad aliwageukia watu na 
kusema: 


“Hakuna ila Allah. Yeye hana mshirika. 
Amefanya kweli ahadi yake aliyoiweka kwa 
mtume wake na kumsaidia na kushindwa 
kwa makundi yote. Tieni akilini kwamba kila 
dai la upendeleo, ikiwa lile la damu au mali 
linavunjwa isipokua lile la chini ya ulinzi wa 


"Enyi Maguraish, mnafikiri nini juu ya nitaka- 
vyo wachukuliya nyie?" 


Kisha wakasema. "Huruma, ewe Mtume 
wa Mwenyezi Mungu . Hatutarajii chochote isi- 
pokua kizuri kutoka kwako." 


Unadhani ni kwa namna gani mpendwa Mtume wetu alijibu ombi 

lao? Kwanini? 

























.-v-. 


■ Q£islamu 


Kisha Muhammad akatangaza: 

"Ninaongea kwenu katika manenoyaieyaie 
kama Nabii Yusuf alivyoongea kwa ndugu zake: 

— “Leo hapana lawama juu yenu. 
Mwenyezi Mungu atakusameheni, naye ni 
Mwingi wa Rehma kuliko wote wanao rehe- 
mull” (Yusuf, 12: 92) fateni njia yenu, mko huru." 

Wakati wa adhuhuri Biial(r,a) alipanda juu ya 
paa ia Ka'aba na kuanza kuita adhana kwa ajiii 
ya sala ya adhuhuri, Sauti ya maneno "Allahu 
Akbar" yaliwafanya waislam wafurahi sana hali 
ya kuwa yalivunjwa matumaini ya washirikina. 

Muda mfupi baadaye baadhi ya watu 
maarufu kutoka katika kabila la Kiguraish kama 
vile Abu Sufyan, Attab Ibn Asid, na Harith Ibn 
Hisham walikua wakizungumza kati yao: 

Attab alisema: 

— "Baba yangu Asid alikuwa na bahati 
nzuri kwa sababu amekufa na hakusikia sauti 
hii(adhana) leo hii," Harith alisema, 

— "Ikiwa ningejua maneno ya wito huu ni 
ya kweli, ningeenda na kuwa muislamu." Wakati 
Abu Sufyan alisema: 

— "Ninaogopa sitaongea chochote. 
Japokuwa hapakuwepo na yoyote hapa, 
mawe na michanga chini ya miguu yetu 
yatamuarifu Yeye kuhusu kile tulichokisema; na 
atafahamu kila kitu kuhusu hili." 

Hata hivyo dakika chache baadaye, 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na amani 


ziwe juu yake) aliwaona na kuwaambia kila kitu 
kama walivyokuwa wanaongelea. Kisha, wote 
wakasema: 

— "Hakuna yoyote aliyesikia yulichokuwa tu- 
naongea. Huu ni muujiza dhahiri. Tunashuhudia 
ya kwamba wewe kweli ni Mtume wa Mwenyezi 
Mungu" na wakaukubali uislamu, 

Baada ya sala ya adhuhuri, Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (Rehma na amani ziwe juu 
yake) alikaa chini katika sehemu ya juu ya kilima 
cha Safa, Wale waliotaka kuukubali uislamu wa- 
likuja kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu wakas- 
ema maneno ya shahada na kula kiapo cha 
utii kwa Mtume, Mtume wa Mwenyezi Mungu 
kwanza alichukuwa kiapo cha utii toka kwa wa- 
naume kisha kwa wanawake. Wanaume wali- 
kuja kwa Mtume na kushikana mikono na kuon- 
yesha utii wao. 

Kwa upande wa utii kwa wanawake, aya 
ifuatayo iliteremka: 

“Ewe Nabii! Watakapokujia wanawake 
waumini wanakuahidi ya kwamba hawatam- 
shirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, 
waia hawataiba, waia hawazini, waia hawa- 
tawauwa watoto wao, waia hawatoieta uzushi 
wanaouzua tu baina ya mikono yao na miguu 
yao, waia hawatakuasi katika jambo jema, 
basi peaneni nao ahadi, na uwatakie magh- 
fira kwa Mwenyezi Mungu . Hakika Mwenyezi 
Mungu ni Mwingi wa maghtira , mwenye 
kurehemu.” (al-Mumtahina 60: 12), 

Kipindi ambacho Mtume (S.A.W) alipokula 
kiapo cha utii kwa wanawake, hakupeana 
nao mikono kama alivyofanya kwa wanaume. 
Alichukuwa ndoo aliyojazwa maji na kutumbuki- 
za mikono yake, Kisha wanawake walizamisha 
mikono yao ndani ya maji na wakala kiapo cha 
utii kwa Mtume (S.a.w) kuhusiana na masuala 
yaliyoelezwa katika aya tajwa hapo juu, Mtume 
(S.a.w) mikono yake haijawahi kugusa mikono 
ya wanawake isipokuwa wake zake'. 


_ 










oWaisha Q^a oMtume COfati^ I 


llikuwa siku chache baada ya ushindi wa Makka. Mtume wa 
If Mwenyezi Mungu (Rehma na amani ziwe juu yake) alikuwa amekaa 

/ ndani ya Masjid al-Haram, Kisha Abu Bakar akamleta baba yake 

aliyekuwa kikongwe Abu Quhafah na 

— Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu I Baba yangu amekubali 
kuufuata uislamu na anapenda kula kiapo oha utii kwako. Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (S.a.w) akasema: 

— Ewe Abu Bakar! Kwanini umemsumbua baba yako kwa 
iJjPjlSW kumleta hapa? Ningeweza kwenda kwake.” Abu Bakr(r,a) akasema: 

— Mtume wa Mwenyezi Mungu I Inafaa zaidi kwake kuja kwako 
kuliko wewe kumfuata yeye," 

Mtume wa Mwenyezi Mungu alikua na Abu Quhafah mbele yake, aliweka 
mikono yake katika kifua chake na kusema: 

— Ewe Abu Quhafahl Umeupokea uislamu na kufikia ukombozi," Abu 
1 Quhafah alitamka shahada na kuwa muislamu. 


Baada ya hapo, Abu Quhafah akanyoosha mikono yake kutoa utii wake 
kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na amani ziwe juu yake). Baada ya 
hapo, Abu Bakar aliyekuwa akimpenda sana Mtume kuliko maisha yake mwe- 
nyewe na kitu kingine chochote alianza kulia, 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na amani ziwe juu yake) akamuuliza: 

— Ewe Abu Bakarl Kwanini unalia? Abu Bakr(r.a) alijibu huku akiwa ana- 
p tokwa na maohozi: 


W — Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu I Natamani mkono huu ulion- 
^ yooshwa kutoa utii kwako usingekuwa wa baba yangu, lakini natamani ingeku- 
^ t- j|. wa mikono ya baba yako mdogo Abu Talib. Ninatamani ungekuwa 
0 M» ndiyo na furaha muda huu na sio mimil Ninatamani Mwenyezi Mungu 
Mtukufu angekufanya mwenye furaha, Ninastaajabu ni furaha kiasi 
gani ungekuwa nayo, kwa sababu ulimpenda baba yako mdogo 
sana." 










2. VITA YA HUNAYN (MWAKA 630) 


a) Hofu ya washirika wa kabila la Hawazin 

Hunayn ni bonde kati ya Makka na Taif na 
iinapatikana takribani kiionnita 16 kutoka Makka, 
Kabia ya kuibuka kwa uisiamu, waarabu wa- 
iikuwa wanaanzisha maonyesho na kupanga 
mashindano ya mashairi, 


kuwa endapo hawatachukuwa tahadhari, siku 
moja kitu kiie kiie kitakuja kuwatokea na wao, 
walianza kujiandaa na vita, Kabila la Sagif am- 
balo linaishi Taif liliungana nao, Pamoja na mak- 
abila mengine madogo ambayo yalijiunga 
nao, idadi ya askari wao ilifikia 20,000 na wali- 
kuisanyika katika bonde la Hunayn, 

Walichukuliwa hii kama vita ya kufa na ku- 
pona, Hii ilikuwa ni sababu ya wao kuja na wake 
zao, watoto, ngamia, kondoo, farasi, na vitu 
vyao vyote vya thamani, Walikuwa na maoni 
mawili tu kabla yao, Walikua aidha watakwenda 
kushinda vita na kuuharibu uislamu au kupoteza 
kila kitu walichokuwa wanakitarajia. 


Kabila la Hawazin, ambalo lilianzisha vita ya 
Hunayn, lilikuwa ni moja ya makabila makub- 
wa sana miongoni mwa waarabu, Walipata 
hofu walipojifunza ya kuwa waislamu wameiv- 
amia na kuishinda Makka kisha wakavunja 
masanamu yote yaliyokuwepo 
ndani ya Ka'aba, 

fikiria 


























b) Pindi jeshi la waislamu liliipovamiwa 
njiani 

Wakati Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(Rehma na amani ziwe juu yake) aiipojifunza 
kuwa maadui wamekusanyika katika bonde 
la Hunayn kupambana na waislamu, aliunda 
jeshi lililokuwa na watu elfu kumi na mbili, Watu 
elfu kumi katika jeshi hili walikuwa Mujahids am- 
bao walikuja kutoka Madino kuivamia Makka, 
Waliobaki walikuwa ni waislamu waliobadilisha 
dini na kuwa waislamu baada ya ushindi wa 




oWaisha Q^a oMtume COfati^ I 


Makka, Miongoni mwao palikuwepo takribani 
washirikina themanini wa Makka ambao wali- 
kuwa bado hawajakuwa waislamu, 

Jeshi la waislamu lilikuwa na umbo zuri ku- 
tokana na idadi ya askari wake, nguvu za vifaa 
vyake vya kivita, Hili lilikuwa ni jeshi bora kabi- 
sa la waislamu, Hii iliwanya waislamu kujisikia 
fakhari na kiburi, Walianza kufikiria kwamba jeshi 
lao haliwezi kushindwa, Makamanda wa jeshi la 
waislamu walikuwa na hakika kwamba watash- 
inda vita hii. 











jIil 
























Q£islamu 


Nguvu za maadui zilikuwa tayari zime- 
shafika, wapo, na wameshapanga uvamizi ka- 
tika sehemu nzuri ya hali ya juu katika uwanja 
wa vita, Jeshi la waislamu lilifika katika bonde 
la Hunayn saa za asubuhi na waliweza kupata 
sehemu ya kutulia katika sehemu ya chini ya 
bonde. Majeshi mawili walikutana katika bonde 
la Hunayn, 

Vinara wa jeshi la waislamu walivamiwa 
wakati wanapita katika bonde wakati wa giza la 
mida ya asubuhi siku hiyo. Maelfu ya mishale na 
mikuki iliwanyeshea. Maadui walikua wanawa- 
vamia kutoka katika kila pande. Ilikuwa ni vigu- 
mu sana kuona maeneo ya kuwazunguka kwa 
mwanga hafifu. Vinara walitawanyika na kuan- 
za kupunguwa. Katika bonde hilo jembamba, 
nguvu za waislamu zilikwama na kushtushwa 



na mvua ya ghafla ya mishale ya maadui. 
Walishtuka na wakaanza kupigana wao kwa 
wao kwa hofu, Kwa namna hii, jeshi madhubuti 
la waislam ambalo lilifikiriwa kuwashinda wote 
lilisambaa na askari wake walianza kukimbia 
hata kabla ya vita kuanza. 

Kwa upande mwingine, Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (Rehma na amani ziwe juu 
yake) alikua anamuendesha nyumbu wake 
kuelekea walipo maadui. Takribani kati ya 80- 
100 ya maswahaba maarufu kama vile Abu 
Bakar, Umar, na Ali (Mwenyezi Mungu awe ra- 
dhi nao) walibaki na Mtume (Rehma na amani 
ziwe juu yake). Baadhi yao walikua wameshikilia 
kamba za kuongozea mnyama wa Mtume na 
kujaribu kumsimamisha ili asiendelee kwenda 
mbele zaidi katika safu ya maadui. 





























c) Mtu shujaa kuliko wote 

— Sasa kwa kushindwa huku hawawezi ku- 
chukua mpaka bahari ya Shamu, alisema. 

Kushindwa huku kwa ghafia kulionyesha 
mawazo halisi ya waislamu wapya na wale 
waliokua na Imani dhaifu. Abu Sufyan alita- 
basamu kwa kukusudia na kusema: 

— Njia na pambano hili litafika mbali kama 
bahari ya Sham. Kalada ambaye Imani yake 
haikuwa imeota mizizi katika moyo wake alikua 
akipiga mayowe: 

— Leo, uchawi umevunjika, wakati kaka 
yake Safwan ambaye alikuwa mshirikina hadi 
wakafi huo alikua akimkaripia kwa kusema: 

— Nyamazal Ni heri nikawe mateka katika 
mikono ya Maguraish kuliko kuwa mateka katika 
mikono ya Hawazin. 

Kwa upande mwingine, fununu kama vile 
"Muhammad amekufa" "Jeshi lake limesam- 
baratika" na "waarabu watarudi katika imani 


oWaisha Q^a oMtume COfati^ I * 

zao za zamani" mara moja zilisambaa katika 
Makka nzima. 

Katika nyakati hizo hatari, Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (S.a.w) alikua jasiri sana na 
kwa ushujaa hakuacha sehemu yake na ku- 
waita waislam waliokua wametawanyika:: 

— "Enyi waja wa Mwenyezi Mungu I Njooni 
hapal Mimi ni Mtume wa Mwenyezi Mungu . 
Hakuna uongo katika hili. Mimi ni mjukuu wa 
Abdul Muttalib." Kisha baada ya hapo, amri ya 
Mtume, Abbas(r.a) alipiga kelele kwa sauti yake 
yenye nguvu: 

— "Enyi Ansar ambao mmeapa kutii na 
kuahidi kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume 
wa Mwenyezi Mungu . Enyi waumini mlioahidi 
kutii katika Ridwan kwa Mtume msiogope kuy- 
atoa maisha yenu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu 
I Huyu hapa ni Mtume wa Mwenyezi Mungu I 
Njooni karibu naye." 





Ansar, Muhajir, na watu wote wa Makka 
walioisikia sauti ya Abbas na kumuona Mtume 
wa Mwenyezi Mungu na maswahaba wengine 
majasiri wakiwa wanapigana walirudi nyuma 
na kusema "Labbaik Labbaik (tuko hapa katika 
huduma yako)" na kukusanyika tena kumzun- 
guka Mtume wa Mwenyezi Mungu . Kisha vita 
ikaanza upya kwa ukali wake wote. 

Wakati huu, kwa msaada wa Mwenyezi 
Mungu na mpambano wa kishujaa wa wais- 
lam, maadui walishindwa. Walitawanyika na 
kuanza kukimbia huku wakiwaacha nyuma 
wake zao, watoto, mifugo, na vitu vyao vya 
thamani. 

Waislamu ambao walikuwa karibia wapo- 
teze vita walishinda. Waislamu walipata somo 
muhimu kutoka katika vita hii. Kwa sababu ya 














■ Q£islamu 


ufakhari wao, walisahau kwamba ushindi uliku- 
wa ni baraka ya Mwenyezi Mungu na waiikuwa 
angalau wameonja uchungu na kushindwa ku- 
liko kukubwa. 

Katika vita ya Hunayn takribani washirikina 
70 waliuawa na waislamu 4 walikufa masha- 
hidi, Matokeo ya ushindi huu, waisiam walikua 
huru kwa maadui zao. 

Kabila la Sagif ambalo liliungana nguvu na 
kabila la Hawazin walirudi kwao Taif na kumaliza 
tofauti zao baada ya vita ya Hunayn, Waislam 
walifanya woga kwa kuzingira kwa muda mrefu. 
Muda mfupi baadaye, Mtume wetu (Rehma 
na amani ziwe juu yake) aliwaombea dua 
akisema: 

— "Ewe Mwenyezi Mungu ! Wabariki watu 
wa Sagif na uislam. Watume waje kwetu." 

Sala hii ya Mtume wa Mwenyezi Mungu ili- 
kua kweli mwaka mmoja baadaye. Watu wa 
Sagif walituma mjumbe kwa Mtume na kutan- 
gaza kubadili kwao dini na kuwa waislam. 


washindi. Ngawira zote zilikusanywa katika seh- 
emu moja inayoitwa Jiranah, 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) aliga- 
wa ngawira miongoni mwa waumini, wale 
wapya waliosilimu na baadhi ya watu walioun- 
gana katika vita. Muda mfupi mjumbe kutoka 
katika kabila la Hawazin alikuaja. Wengi wao 
walikua wameukubali uislam muda si mrefu. 
Miongoni mwao walikuwepo baadhi ya watu 
kutoka katika kabila la Ibn Sa'd ambao walikua 
familia ya mama aliyemnyonyesha Mtume Bi 
Halima, Wakasema: 

— Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu i Sisi ni 
watu watukufu na wenye heshima, lakini tunaishi 
katika hali hii ya kidhalili. Watu wetu walikamat- 
wa mateka na mali zetu zikawa ngawira kwenu. 
Ombi letu kutoka kwako ni kwamba waache 
watu mateka wetu huru na tupatie mali zetu. 



d) Mateka wa vita na vitu vya thamani 
vilivyopatikana vitani 

Baada ya vita ya Hunayn na baadhi ya 
vita, maadui waliacha mateka na vitu vingine 
vya thamani. Ngamia elfu ishirini na nne, mael- 
fu ya kondoo, takribani tani tano za dhahabu 
na fedha, na vitu vingi vya thamani. Kwa mu- 
jibu wa sheria za vita, vitu vyote vilikuwa mali ya 


— Mtume wa Mwenyezi Mungu akafikiria 
kwa muda, Miongoni mwa mateka, alikua na 
shangazi yake kutoka katika upande wa mama 
yake aliyemnyonyesha. Walimsaidia alipokua 
mtoto mdogo, Sasa hivi wanatarajia kureje- 
shewa fadhila, Kwa upande mwingine, wali- 
kuwepo wanaosubiri kupata gawio lao kutoka 
katika ngawira za vita. 


Kwa mtazamo wako, ni mbinu ya aina gani Mtume aliitumia katika 

hali kama hii? 


II 
















i ^ < 










•> 4 .’ 

.-V . 


'W' ’%V 

dH'^'iJufi^ oWaisha Q^a oMtume COfati^ I 


Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema: 

— Nilikuwa nikiwasubiri nyinyi mje kusilimu 
na kuwa waislam wakati huu, lakini mmekuja 
kwa kuchelewa sana. Watu walionizunguka wa- 
nasubiri mgao wa ngawira. Japo, tunaweza tu- 
kafanya kama ifuatavyo. Chagueni kipi mnaki- 
jali zaidi, aidha wanawake zenu na watoto au 
mali zenu. Wakasema: 

— Ni kweli tunawachagua wake zetu na 
watoto waachiwe huru. Hatuwezi kubadili kabila 
letu na kitu chochote. Juu ya hili, Mtume akas- 
ema: 

— "Nimejiandaa kutoa gawio langu 
mwenyewe pamoja na lile la watu wa Abdul 
Muttalib."alitoa gawio lake lote na la familia 
yake. kisha akawageukia waumini mwengine: 

— Maswahanba wangu wapendwal 
Nimewaacha wafungwa wangu wote na gawio 
la familia yangu waende huru. Wale miongoni 
mwenu ambao watataka kuwafanya ndugu 
zenu wafurahi na kupata thawabu toka kwa 
Mwenyezi Mungu 


gawio lao waende huru. Juu ya jambo hili wau- 
mini walisema: 

— Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtume 
Wake, tumetowa magawio yetu pia. Kwa nam- 
na hii, maelfu ya wafungwa wa vita waliachiwa 
kwa mara moja. Kuona ukarimu wa hali ya juu, 
kabila lote la Hawazin walisilimu na kuwa wais- 
lamu na ilikuwa hali isiyoelezeka ya furaha na 
shangwe. 




■- 4^4 ■ 


■4T4’ 


■w 


"W' 




.rrt. 


‘W 
.rrt. 




.rt». 


























UKARIMU ULIOKITHIRI 


Vita ya Hunayn na Taif iiiisha na maadui 
waiiacha nyuma kiasi kikubwa cha ngawira. 
Kwa upande mmoja paiikuwa na rundo ia dha- 
habu, fedha, na mapambo... kafika mwingine 
palikua na makundi ya ngamia, kondoo na 
mbuzi. Vitu vingi vya thamani viiikuwa vinang'aa 
kafika bonde la Jiranah. 


Mwenyezi Mungu akafupia jicho kwa Safwan. 
Safwan alikua anatizama bonde lililokuwa lime- 
jazwa na ngamia, farasi, na ng'ombe. Macho 
yake yalikuwa yanang'aa kama ya mfoto ali- 
yekuwa anajaribu kufikia mdoli wake anayem- 
penda. Kisha Mtume wetu akamwambia: 

— "Ewe Safwanl Umelipenda sana bonde 
hili? Alifikisa kichwa kwa ishara ya kukubali na 
akasema: 


Safwan ibn Umayyah alikuwa ni mmoja 
kafi ya washirikina maarufu. Hakuwa muislam 
bado. Japokuwa, hakumuacha peke yake 
Mtume kafika vita ya Hunayn na Taif. Alikuwa 
na Mfume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na 
amani ziwe juu yake), wakafi alipokua anazun- 

_ ^ guka kafika rundo la ngawira 

^ Jiranah. 

Mfume wa 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) akas- 


ema 


— Basi hawa wanyama wofe wawe wako. 

Safwan hakuamini macho yake. alikua 
anashangaa. Kisha haikusaidia kusema: 

— Naapa kwa Mwenyezi Mungu I Hakuna 
yoyofe isipokuwa Mfume anaweza kuwa mwe- 
ma kiasi hiki. Haraka sana akasema maneno 
ya shahada na kuwa muislamu. 

Baada ya hapo, Safwan akaenda kwa 
wafu wake na kuwaambia: 


— Wafu wangul Kuweni waislamu, kwa 
sababu, naapa kwa Mwenyezi Mungu, 
, Muhammad amefoa sadaka kubwa 
kama kwamba hana hofu na mahifaji. 
IkN, (Muslim, Fadail, 57-58) 




















3. MWAKA WA WAJUMBE (MWAKA 630-631) 


Waarabu waliokuwa wakiishi katika ghuba 
yote ya Uarabuni waiiwaheshimu mno watu wa 
Makka, kwa sababu waiikua ni kizazi cha Nabii 
ibrahim(r.a). waiikuwa wanaiiinda Kaaba pia na 
kuwahudumia watu waiiokuwa wakitembelea 
paie. 

Kuitwaa Kaaba, ambayo ilikuwa kitovu 
cha dini cha waarabu, na waisiamu baada ya 
ushindi wa Makka na kuharibu masanamu waii- 
yokuwepo Kaaba kuiiwaathiri sana waarabu 
wa maeneo hayo. Waligunduwa kuwa hakuna 
kitu chochote kitakachoweza kuuzuiya uisiamu 
usienee tena. Kwa sababu uislamu ulikuwa un- 
aenea kwa kasi sana ghuba yote ya uarabuni. 


za Uislamu. Idadi ya wajumbe iliongezeka ghaf- 
la na kuzidi 70. Hata mjumbe alikuja kutoka ka- 
tika kabila la Naha lililopo Yemen. 

Mpendwa Mtume wetu (Rehma na amani 
ziwe juu yake) binafsi aliwajali na kuwaheshimu 
wajumbe hao. Aliwashughulikia katika namna 
bora kabisa kwa kadri alivyojaaliwa. Alikuwa aki- 
zungumza nao kwa mujibu wa madaraja yao 
na tamaduni zao za kutembelea katika mak- 
abila yao na kuwapa ushirikianao mzuri sana. 
Alikuwa anatuma pia walimu pamoja nao ku- 
wafundisha sheria za msingi za uislamu kwa 
watu wake. Alikuwa akiwashauri kwa mkazo 
waelekezaji aliyokuwa akiwatuma: 


Makabila yaliyokuwa yanaishi katika mae- 
neo mbalimbali ya uarabuni wakaanza kutuma 
wajumbe kwa Mtume (S.a.w) aidha kuelezea 
matamanio yao ya kuwa waislamu au ku- 
wataarifu kuwa tayari wameshakua waislamu. 
Walikuwa wanataka kujifunza sheria za msingi 


"Wezesheni kwa urahisi mambo kwa watu 
(kuhusiana na mambo ya dini) na msiyafanye 
magumu kwao na wapeni bishara njema na 
msiwafanye waukimbie uislamu. 

"(Bukhari, 'ilm, 11) 


■ 'W- 




.w». 


.j«^. 


.w. 











4. SAFARI NGUMU ZAIDI KULIKO ZOTE: 
MSAFARA WA TABUK (MWAKA 630) 




I * 






Tabuk ni jina ia mji unaopatikana katikati 
kabisa ya njia kati ya Madina na Damascus, 

Uislamu ulikuwa unatanuka kuelekea nje ya 
mipaka ya ghuba ya uarabuni, na mtawaia wa 
Byzantium alikuwa kwa yakini anaogopa sana 
juu ya jambo hilo. Hawakuweza kulishinda jeshi 
la waislamu katika vita ya Mutah japokuwa wa- 
likuwepo watu laki moja katika jeshi lao ukilin- 
ganisha na watu elfu tatu tu katika jeshi la wais- 
lam, Mtawala wa Byzantium alitaka kuitawala 
ghuba yote ya uarabuni kabla ya uislam kuwa 
na nguvu zaidi kuweza kushindwa, Kwa mwisho 
huu, aliwavutia waarabu wakristo katika upande 
wake. Aliwashawishi kuwachukulia waislamu 
kama maadui, Ghassanids wao walikua tayari 
katika makubaliano hayo kwa hiyo waliungani- 
sha nguvu zao pamoja na Byzantium. 

a) Kujiweka tayari kwa vita 

Watu wa Byzantium walisambaza habari 
kuwa muda si mrefu wanakwenda kuwavamia 
waislamu. Muda mfupi baada ya Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (S.a.w) kupata habari hizo, ali- 


toa amri kujiandaa kwa ajili ya vita. Ingawa wais- 
lam walikuwa wanafanya maandalizi yao kisirisiri 
katika vita zilizopita, wakati huu kila mtu alijua wa- 
nakwenda kupambana na nani, 

Yalikuwa masiku ya joto kali msimu wa kian- 
gazi, Maadui walikuwa na nguvu na palikuwepo 
na umbali mrefu kufika. Japokuwa, palikuwepo 
na njaa kali Madina katika mwaka huo na wais- 
lam walikua wanaupungufu wa chakula, 

Kwa upande mwingine, wanafigi walikua 
wanafanya kila hila ili kuwaumiza waislamu. 
Kiongozi wa wanafigi Abdullah ibn Ubayy ali- 
kuwa anasema: 

— Hivi Muhammad anafikiria nini? Ni kwam- 
ba anafikiria Wabyzantin ni midoli ya kuchezea 
watoto? Ninavyoona karibia yeye na maswaha- 
ba zake wote watakwenda kukamatwa mateka 
katika mikomo ya Wabyzantin, 

Baadhi ya wanafigi wakaanza kusema: 

— Kwanini mtu yoyote aandaye msafara 
chini ya kipindi hiki cha joto kali? Wote mnawe- 
za kufa hata kabla hamjafika huko muendako. 
Kwa kuwajibu, aya ifuatayo iliteremka: 

“Walifurahi (wanafigi) walioachwa 
nyuma na kule kubakia kwao nyuma na 
kumuacha Mtume wa Mwenyezi Mungu . 
Na waiichukia kupigana jihadi kwa maii 
zao na nafsi zao, na wakasema: msitoke 
nje katika jotol Sema: Moto wa Jahannam 
una joto zaidi, laiti wangeli fahamul” (al- 
Tawbah 9: 81) 











Wapiganaji wa kiisiam waiikuja kutoka 
katika makabila yote na kuanza kukusanyika 
Madina. jeshi kubwa lilitengenezwa kwa kipindi 
kifupi. Ingawaje, palikuwepo na baadhi mion- 
goni mwa waislamu ambao hawakutaka kuchu- 
kuwa hatari kukutana na jeshi lenye nguvu na 
kupanga katika msafara huu mgumu. Ingawa, 
hasahasa uamuzi wa Mtume na maswahaba 
zake na jitihada zilishinda vikwazo vyote. 

Idadi ya watu katika jeshi ilifikia elfu the- 
lathini elfu kumi kati yao walikuwa askari wa far- 
asi na watu elfu kumi na mbili walikuwa wame- 
panda ngamia. Wengi wao, kwa upande 
mwingine, hawakuwa juu ya vipando wala na 
silaha. Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) al- 
imuuliza kila mtu kutoa mchango katika jeshi. 

Kila mmoja akaanza kuleta chochote wali- 
chokuwa wamejaaliwa. Wanawake walileta ma- 
pambo yao. Abu Bakar (r.a) alikuwa ndiye aliy- 
etoa zaidi. Alitowa mali zake zote kwa Mtume. 
Umar (r.a) alikua ni miongoni mwa maswahaba 
wakarimu kabisa. Uthman (r.a) alitoa mchango 
mkubwa zaidi. Alitoa ngamia 300 walioshehe- 
ni kila kitu na dinar 1000 za dhahabu. Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) alifarijika sana na 
mchango huu kiasi kwamba alikua anatabas- 
amu tu. 

Kwa michango hiyo, maswahaba ma- 
sikini ambao hawakuwa na vipando wala silaha 
walipata. Japokuwa, palikuwepo bado na baa- 
dhi ya maswahaba ambao hawakuwa na zana 
muhimu kwa ajili ya msafara ingawa walitaka 
kujiunga na jeshi. Saba kati yao walikuja kwa 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) na kum- 
wambia; 

— "Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! 
Tunatamani kuhudhuria msafara lakini hatuna 
aidha vipando wala chakula wala zana muhimu 
kwa ajili ya msafara. Mtume wetu akawajibu 
akisema: 

— Sina ngamia yoyote aliyebaki wa kuwa- 
pa nyinyi, kwa hiyo mmeruhusiwa kutojiunga na 
jeshi. Ingawa, walikua radhi kuhudhuria msafara 
kiasi kwamba wakaanza kulia. Wakiwa na ma- 
chozi katika macho yao, waliwatazama wale 
waliokuwa wanajiandaa kwa ajili ya safari. Kisha 
Mtume (S.a.w) aliwapatia kipando wao kwa hiyo 
walikua na furaha kujiunga na msafara. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) alim- 
uacha Ali (r.a) kama msaidizi wake kwa waislam 
u wa Madina. japokuwa ilikuwa ngumu sana 
kwa Ali kubaki Madina ikiwa kila mtu alikuwa 
anakwenda katika vita. Alijifunga kwa ajili ya vita 
na kutoka kwa ajili ya msafara. Alilifikia jeshi na 
kwa huzuni kabisa alikuja kwa Mtume. 

— Unataka kuniacha na watoto na wan- 
awake? Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) 
akasema; 

— "Ewe Ali! Hautakuwa radhi kwamba 
utakuwa kwangu kama Harun kwa Mussa (am- 
ani iwe juu yao)? Japo, hapatakuwa na mtume 
baada yangu mimi. Mussa alimuacha ndugu 
yake Harun katika nafasi yake kama kiongozi wa 
watu wake alipokua anakwenda katika Mlima 
Sinai kupokea wahyi." 


Unafikiri ni jinsi gani Aii (r.a) aiijisikia katika wakati huo? 














■ Q£islamu 



Juu ya hili, Ali (r.a) aligundua uzito na mvu- 
tano wa majukumu yake kwa kubaki kwake nyu- 
ma, kwa kuelewa kwamba alikuwa na jukumu 
kwa kila mmoja aliyebakia Madina kisha aka- 
rudi zake mjini, 

Pindi jeshi lilipoiacha Madina na kuanza 
kusafiri kuelekea katika kituo chao cha mwisho, 
wanafigi walifanya kila kitu walichoweza kusa- 
babisha mvurugano wa utaratibu, Baadhi yao 
walisema kwamba hawawezi kwenda katika 
msafara kisha wakarudi zao Madina pamoja 
na kiongozi wao Abdullah ibn Ubbay, Baadhi ya 
wanafigi walibaki, wakiendelelea kuongea kwa 
kejeli, na kujaribu kusababisha mvurugiko wa 
utaratibu miongoni mwa waislam. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu ameelezea hali zao kama 
ifuatavyo: 

“Na lau ingelikuwa ipo faida ya papo 
kwa papo, na safari yenyewe ni fupi, wange- 
iikufuata. Lakini wameona ni mbali na kuna 
mashaka. Nao wataapa kwa Mwenyezi 


Mungu : Tungeliweza bila shaka tungelikuwa 
pamoja nanyi. Wanaziangamiza nafsi zao. 
Na Mwenyezi Mungu anajuwa hakika hao ni 
waongo!” (al-Tawbah, 9: 42) 



HERENI ZA DAMU 




Maswahaba , ambao walikuwa 
wanafunzi maarufu wa Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu , hawakuwahi kuhofia kupo- 
teza maisha yao na kila kitu walichokuwa 
nacho kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na 
kwa ajili ya Uislamu, Msaada wowote am- 
bao Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma 
na amani ziwe juu yake) atauhitajia kutoka 
kwao kwa ajili ya masuala ya kidini, waliku- 
wa wanampatia kila kitu walichokuwa na- 
cho na kumpa Mtume. Walipokuwa wa- 
namkabili Mtume, walikuwa wanasema 
"Naomba baba yangu, mama yangu na 
maisha yangu yawe sadaka kwako ewe 
Mtume wa Mwenyezi Mungu." 

Katika kipindi cha maandalizi kwa 
ya vita ya Tabuk, palitokea ushindani 
kama huu wa ukarimu na sadaka. Wan- 
awake walitoa mapambo yao, mabangili 
na mikufu na kuviacha mbele ya Mtume. 

Kisha baada ya hapo, binti wa takrib- 
ani miaka kumi alikuja kwa Mtume wa 
Mwenyezi Mungu . Alitaka kutoa katika jeshi 
linalokwenda Tabuk hereni alizozawadiwa 
alipokua mtoto mdogo. Alikuwa na msi- 
simko kujaribu kutoa hereni zake katika ma- 
sikio. Hata hivyo, kwa sababu hereni zilikuwa 
zimevaliwa miaka mingi iliyapita, hakuweza 
kuzitoa katika masikio yake. kwa msisimko 
wa hali ya juu kuwepa mbeleya Mtume, ali- 
jaribu kuzitoa tena kwa mara nyingine kwa 
kuzivuta, Wakati alifanikiwa kuzitoa, lakini 
masikio yake yote yalikuwa yanavuja damu. 
Masikio yake yalichanika. Kujitoa huku kwa 
msichana huyu mdogo kulimfanya kuwa 
wa thamani mbele za Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu bila kujali masikio yake kuwa 
yanavuja damu. Wakati kila mmoja anam- 
tizama yeye na macha yenye hisia kali, 
hapakua na yoyote aliyekua na furaha 
kuliko yeye. 























v, 






* w ■ 

oWaisha Q^a oMtume (Ofan^ I 


Kwa vita ya Tabuk, ukubwa wa Uislam na 
nguvu za waislam zilikua zinaonekana kwa kila 
mtu, marafiki na maadui. Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (S.a.w) hakuona haja yoyote ya kuende- 
lea mbele. Aliingia mkataba na baadhi makabi- 
la ya makabila madogo ya wakiristo na kisheria 
kabisa walikubali kulipa kodi kwa waislamu na 
kuwa chini ya ulinzi wao. 

Baada ya kukaa kwa 
siku ishirini, jeshi la waislamu 
lilirejea Madina. 

Pindi habari za jeshi 
kurejea Madina zili- 
baa. 




b) Adui ambaye hakukabiliwa na ku- 
rudi tena Madina 


Baada ya takribani urefu wa kilomita elfu 
moja na safari ngumu, mwishowe waislamu 
walifika Tabuk. Hata hivyo, hapakuwa na kikosi 
cha wabyzantin wala jeshi la maadui wakristo 
wa kiarabu. Askari elfu thelathini wa jeshi la wais- 
lamu liliwashituwa maadui. Sio wabyzantin wala 
waarabu wakristo waliweza kupambana na 
waislam. Hata hivyo, ukubwa wa jeshi la waislam 
u ulikuwa umewashughulisha maadui wakiwa 
njiani kama vile ulikua unasema "tupo hapa. 
Wale ambao wana matatizo na sisi wanaweza 
kuja na kukutana na 
sisi." 














^ujifume n^islamu 



kila mtu kwa mshangao alikwenda katika mitaa 
kukutana nao. Kwa kusoma mashairi, walikutana 
na jeshi la waislamu kwa upendo na hitajiyo. 


c) Wale waliobaki nyuma na hawaku- 
fuatana katika msafara wa Tabuk 


Muda mfupi baada ya Mtume wa 
Mwenyezi Mungu kuingia mjini, moja kwa 
moja alikwenda msikitini na kusali rakaa mbili. 
Alielezea shukrani zake kwa Mwenyezi Mungu. 
Alizungumza na wale waliokuja kumtembelea 
msikitini. Alisikiliza udhuru wa wale ambao ha- 


wakuhudhuria katika msafara na kuwaombea 
msamaha kwa Allah. 

Walikuwepo wanaume watatu ambao wal- 
ibaki nyuma na hawakuhudhuria katika msafa- 
ra bila sababu za msingi. Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (S.a.w) akawaambia: 

— "Mtakwenda kusubiri hadi pale hukumu 
yenu itakapokuja toka kwa Mwenyezi Mungu." 
Hakuwasalimia wala hakuitikia salamu zao. 
Waislam wengine waliwafanyia mgomo pia, 
hawakuwaongelesha wala hawakuitikia salamu 
zao kwa siku hamsini. 



Unadhani ni jinsi gani maswahaba waie watatu waiikuwa wanajisikia 
kwa siku zote hamsini na jinsi gani waliishi? 



Maswahaba hawa watatu waliiona hali hii kuwa ngumu sana. Walikuwa na huzuni sana. 
Kila siku, walikuwa wanalia, wanatubia na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Mwishoni 
Mwenyezi Mungu Mtukufu alipokea toba yao na kuteremsha aya kuhusu msamaha wao. 



Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) 
hakuwahi kutoa mwanya wa kukata tamaa na 
kuogopa katika maisha yake ingawa magumu 
yote na bahati mbaya alizopitia katika maisha 
yake. sio tu katika kipindi chake cha utoto lakini 
pia katika ujana wake alipitia ugumu, umasi- 
kini na matatizo. Hata hivyo, hakuwahi kujificha 
nyuma matatizo yote na kuwa katika uhitaji wa 
mtu yoyote. Alifanya kazi kwa bidii, alivumilia ma- 
tatizo, hakukwamishwa nayo, alishikilia kiufasaha 
maisha, na hakuwahi kukata tamaa. Mara zote 
alikuwa anajikinga kwa Mwenyezi Mungu Aliy- 
emuumba. 

Mwishoni aliowa na kuwa na watoto. Kuwa 
baba ambaye hakuwahi kupata upendo wa 
baba na huruma yake, aliwapenda sana watoto 
wake. Alimuita mmoja wa watoto wake jina la 
babu yake Nabii Ibrahim. Aliwahi kuwa na mto- 
to mwingine wa kiume aliyeitwa Qasim kabla 
ya Ibrahimu, lakini hakuishi muda mrefu. Alikuza 
mabinti warembo kabisa wanne. Sasa, alim- 
penda na kumjali mtoto Ibrahim. Hata hivyo. 



Ibrahim alipatwa na maradhi makali sana 
alipokuwa na umri wa miezi nane. Siku 
baada ya siku, maradhi yake yalikuwa katika 
hali mbaya na kumpelekea karibu na kifo. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) haku- 
muacha mwanae na alikua anamuombea kwa 
Mwenyezi Mungu amponye na arudi katika hali 
yake ya kawaida. Hota hivyo, maisha aliyokadiri- 
wa kwa mtoto Ibrahim yalifikia mwisho na alifariki 
dunia. Moyo wa Mtume wa Mwenyezi Mungu uli- 
chanika vipande vipande kwa janga hili jipya, na 
uso wake uliakisi maumivu yake ya ndani. Akiwa 
amekabwa na majonzi, aliongea na mwili wa 
mwanae wa kiume katika unyenyekevu kwa Qa- 
dar ya Mwenyezi Mungu , 

"Ewe Ibrahim! Tupo katika majonzi ya hali ya 
juu kwa sababu ya kifo chako. Ikiwa kifo si sehemu 
ya Qadar ya Mwenyezi Mungu ; maisha yangeru- 
zukiwa juu yako yasingefika mwisho; ni ukweli 
kwamba mwisho wetu sisi tutaungana kwanza sio 
yakini, tutakulilia hata zaidi ya tunavyofanya saivii. 
(Muslim, Fadail, 62-63) 





- ^ ■ 
.Tlfi-. 








-W. 


■mV 




















oWaisha Ofia oMtume CWan^ I * 


5. HIJA YA WAISLAMU (MWAKA631) 


Kaaba ilijengwa Makka na Nabii Ibrahim na 
mwanae Ismail (r.a). Kisha malaika mkuu Jibril 
(amani iwe juu yake) alikuja na kuwaonyesha 
jinsi ya kuizunguka Kaaba na kufanya Hija. Nabii 
Ibrahim na mwanae Ismail waliwafundisha iba- 
da ya Hija kwa wafu wao. 

Karne nyingi zikapita. Watu wakasahau 
imani, Hija, na matendo mengine ya ibada wali- 
yofundishwa na Nabii ibrahim na Ismail. Badaia 
ya kuwa waja kwa Mwenyezi Mungu , wakaten- 
geneza masanamu na kuyaabudu. Waliijaza 
Kaaba na masanamu hayo. Kwa njia hiyo. 
Imani ya kweli ya uislamu iliondoka kafika seh- 
emu yao na kueiekea katika tabia ya uongo na 
iliyopotoka. Kwa hali hiyo, waabudu masanamu 
wa kiarabu walikuwa wakizunguka Kaaba waki- 
wa uchi wakidai ya kwamba hawakuwa wa- 
kiruhusiwa kuingia ndani ya Kaaba na nguo am- 
bazo madhambi yalikuwa yametendeka. Tabia 
zao ziiikuwa zimepotoka kweiikweli. 

Miaka tisa baada ya kuhama, Mwenyezi 
Mungu Mtukufu, aliwaamrisha waislamu ku- 
fanya ibada ya Hija kwa mujibu wa sheria 
zilizo sahihi, Kuanzia wakati huo na kuendeiea, 
Kaaba iiianza kuzungukwa kama iiivyofundishwa 
na Nabii ibrahim na ismail. Katika mwaka huo, 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) yeye binafsi 
hakwenda kuhiji, lakini kwa niaba yake alimtu- 
ma Abu Bakr pamoja na waislam wengine 300 
kwenda Makka. 

Pindi maandamano ya Hija yakiwa nji- 
ani kueiekea Makka, wahyi ulimshukia Mtume 
(S.a.w), Kanuni za kidini kuhusiana na Hija ziiiter- 
emka. Baada ya hapo, Kaaba haikua tena kitu 
kwa ajili ya tamaduni za uongo za washirikina 
na ilipata tena hadhi yake iiiyokuwa inastahili, 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) alimtuma 
mara moja Aii (r.a) katika maandamano. Ali 
(r.a) aliyafikia maandamano na kumfikishia 
Abu Bakar ujumbe toka kwa Mtume kuhusiana 
na kanuni za Hija, Katika mwaka huo, waislamu 
waliifanya Hija yao kwa mujibu wa kanuni za 


Uislamu katika namna iliyokuwa bora kabisa, hali 
ya kuwa washirikina walikuwa wakifanya desturi 
zao za uongo, 

Ali (r.a.) alitekeleza amri ya Mtume wa 
Mwenyezi Mungu na kutoa hotuba waiipokuwa 
Mina katika siku ya kumi ya Dhul' Hijjah, au katika 
siku ya karamu ya kuchinja, Aiisoma aya kumi za 
mwanzo za Surat Al-Tawbah (9) kwa sauti na ku- 
tangaza sheria mpya: 

• Kila mtu anatakiwa kujua ya kwamba 
hakuna yoyote atakayeingia Peponi isipokuwa 
muislamu. 

• Kuanzia mwaka huo na kuendelea, 
hakuna muabudu sanamu hata mmoja au 
asiyekuwa muisiamu atakayeruhusiwa kuingia 
Kaaba. 

• Hakuna yoyote atakayeruhusiwa kuzun- 
guka Kaaba akiwa uchi na desturi nyingine zo- 
zote za washirikina ziiikomeshwa. 

Punde baada ya matangazo ya sheria hizi 
mpya, ghuba yote ya uarabuni iiiukubali uisl- 
amUi. Hapakuwa na mshirikina yoyote aliyebaki 
Makka baada ya mwaka huo 




















’ ' 

• Q£islamu 


.k M 


6. HIJA YA KUAGANA (MWAKA 632) 


Hii iiikuwa ni Hija ya kwanza na ya mwisho 
iiiyofanywa na Mtume (Rehma na amani ziiwe 
juu yake) baada ya Hija iiitangazwa faradhi kwa 
waisiamu. Sababu kwa nini inaitwa "Hija ya kua- 
gana" iiikua ni Mtume (S.a.w) aiisema maneno 
yake yaiiyoashiria kuaga maswahaba zake 
katika Hija hiyo. Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(Rehma na amani ziwe juu yake) aiifariki siku 81 
au 82 baada ya Hija hii ya Kuagana. 


Uisiamu uiikuwa umesambaa ghuba yote 
ya uarabuni kufikia mwaka 632. Mtume wa 
Mwenyezi Mungu aiitangaza kwamba atakuja 
Makka kwa ajiii ya Hija. Waisiamu waiiopenda 
kupata heshima ya kufanya Hija pamoja na 
Mtume wa Mwenyezi Mungu waiikusanyika 
Madina. Mtume aiikuwa na binti yake Fatma na 
wake zake pamoja naye, 



Ungependa kufanya Hija pamoja na Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(S.a.w)? ungejisikiaje endapo ungekuwepo katika haii hiyo? 




Mtume wa Mwenyezi Mungu aiifanya 
ghusui na kuanza niya yake kufanya hija ndo- 
go (umrah) na Hija kubwa pamoja. Aiivaa vazi 
iake ia ihram. idadi ya waie waiiokusanyika 
Madina kwa ajiii ya kufanya Hija pamoja na 
Mtume wa Mwenyezi Mungu iiikua karibuni 
watu iaki moja. Pamoja na waie waiioungana 
na maandamano njiani na waie wanaoishii 
Makka, idadi iiifikia watu iaki moja na eifu 
ishirini na nne, Makumi kwa maeifu wa 
watu waiikuwa wakiimba takbira wakise- ^ 
ma "Allahu akbar, Allahu akbar, La 
llaha illallahu wallahu akbar, Allahu 
akbar wallllah il-hamd.” Kisha sauti 
za Labbaik allahumma labbaik, 
Labbaika la sharika laka labbalk..." 
zilitikisa anga yote. Mafuriko yenye idadi ya ^ 
watu laki moja na elfu ishirini na nne yalikuwa 
yanam- ' 


fuata Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(S.a.w). 

Baada ya safari ndefu ya siku 
kumi, Mtume na wale waliokuwa 
pamoja naye walifika Makka. 























Waliizunguka Kaaba. Walifanya ibada ya 
kutennbea (Sa'y) kati ya vilima viwili vya Safa 
na Marwa, Akiwa juu ya ngamia wake Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) alikuja katika vi- 
wanja vya Arafat katika nyakati za mchana, 

Kuelekea mwisho wa siku, waislamu laki 
moja na elfu ishirini na nne walimzunguka ili 
kusikiliza hotuba kwa makini. Walikuwa wakim- 
sikiliza Mtume kwa makini sana kiasi kwamba 
ikiwa wangekuwa na ndege katika mikono 
yao wangejaribu kutowashitua ili wasipige 
kelele, Juu ya ngamia wake Qaswa, Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) alitowa "hotuba 
yake maarufu ya kuagana" katikati ya viwanja 
vya Arafat . Muda mfupi baadaye, aya ifua- 
tazo iliteremka kuhusiana na kukamilika kwa 
dini “...Leo nimekukamilishieni Dini yenu na 
nimekutimizieni neema yangu, na nimeku- 
pendeleeni UISLAMU kuwa Dini yenu...” (Al- 
Maidah, 5; 3) 

Mtume (S.a.w) alikuwa anatoa hotuba 
yake, wakati maswahaba wenye sauti imara 
walikuwa wakirudia maneno yake ili kumfanya 
kila mmoja kuyasikia maneno yake, Mtume 


wa Mwenyezi Mungu alisema katika hotuba 
yake: 

"...Enyi watu, niazimeni masikio yenu 
kwa usikivu, kwa kuwa ninajuwa sio baada ya 
mwaka huu, nitakuwepo miongoni mwenu 
tena, 

Enyi watu, kama ambavyo mnauchuku- 
lia mwezi huu, siku hii, mji huu kama mtukufu, 
basi chukulieni maisha na mali za kila muislam 
kama imani takatifu. 

Kumbukeni, mtahudhurishwa mbele ya 
Mwenyezi Mungu na mtaulizwa juu ya ma- 
tendo yenu, Hivyo kuweni na ufahamu, msije 
kuteleza katika njia iliyonyooka baada ya ku- 
ondoka kwangu na kuuana wenyewe kwa we- 
nyewe. Wale wote amabo wananisikiliza mimi 
wayafikishe maneno yangu kwa wengine na 
wale wengine na wengine; na atakayekuwa 
wa mwisho ayaelewe maneno yangu vizuri 
zaidi kuliko wale wanayoyasikiliza kutoka kwan- 
gu moja kwa moja. 

Wapendwa maswahaba zangul Damu il- 
imwagika katika zama za ujinga zimesitishwa, 
na damu ya kwanza kumwagwa ambayo ni- 















■ Q£islamu 


meisitisha ni iie ya mjomba wangu Rabi'ai bin 
Al-Harith. 

.. .Wapendwa waisiam! Nimeacha nyuma 
yangu vitu viwili, Kitabu cha Mwenyezi Mungu 
na Mifano yangu au Sunnah zangu na ikiwa 
utavifuata hivyo, hamutapotea. 

Enyi miioaminii Sikiiizeni maneno yangu 
kwa makini sana. Moia wenu ni Mmoja, na 
baba yenu ni Mmoja: nyote ni kutoka kwa 
Adam, na Adam ameumbwa kutokana na 
udongo. Mwarabu hana ubora wowote kwa 
asiyekuwa mwarabu, viie vile asiyekuwa 
mwarabu hana ubira wowote kwa mwarabu; 
pia mtu mweupe hana ubira wowote kwa mtu 
mweusi waia mtu mweusi hana ubira wowote 



kwa mtu mweupe- isipokuwa kwa ucha na 
tabia njema. Fahamuni ya kwamba waisl- 
amu wote ni ndugu kwa waisiamu wenziye na 
kwamba waisiamu wana udugu mmoja. 

Wapendwa maswahaba zangui 
Muogopeni Mwenyezi Mungu na swaiini swa- 
ia zenu tano za kiia siku (sala), fungeni katika 
mwezi wa Ramadhan, na toeni katika maii zenu 
Zaka. Tekeiezeni ibada ya Hijja ikiwa mmoja 
wenu amejaaiiwa uwezo. Waheshimuni vion- 
gozi wenu. Kwa nia hii, mtaingia katika Pepo 
ya Mwenyezi Mungu. 

Enyi watu! Kesho katika siku ya Hukumu, 
mtauiizwa kuhusu mimi. Je, mtasema nini 
kuhusu mimi huko akhera? 





Kwa swali hiii, maswahaba waiijibu kwa 
pamoja: 


Mwenyezi Mungu, Kuweni mashahidi zangu 
ewe Mwenyezi Mungu ." 


— Umenifundisha mimi dini ya Mwenyezi 
Mungu umetekeieza majukumu yako katika 
njia iiiyokuwa bora kabisa. Tunakuwa mashahidi 
kuwa umekuwa ukitushauri vizuri. 

Baada ya Mtume wa Mwenyezi Mungu ali- 
ponyanyuwa kidoie chake cha shahada kueie- 
kea mbinguni kisha kukiteremsha kwenye mku- 
sanyiko uie, alisema mara tatu: 

"Kuweni mashahidi zangu ewe Mwenyezi 
Mungu, Kuweni mashahidi zangu ewe 


Kufuatia hotuba hii ya kuagana, Mtume 
wa Mwenyezi Mungu aiitekeleza mambo 
mengine ya faradhi kwa ajili ya Hijja. Waisiamu 
waiifanya kiia kitu ambacho Mtume aiikifanya. 
Matendo ya ibada yaiiendeiea hadi siku ya 
nne ya sikukuu ya kuchinja. Wakimfuata Mtume 
Muhammad (S.a.w), makumi na maeifu ya 
waisiamu walifanya mzunguko (Tawaf al-wada') 
kuizunguka Kaaba na kufanya ibada ya kutem- 
bea (Sa'y) kati ya viiima vya Safa na Marwa. 
Baada ya karamu ya kuohinja, Mtume alirudi 
kutoka Makka kwenda Madina. 



























\&{'(^ijuma oMaisha Of^a oMtume &Man^ I 


7. UGONJWA WA MTUME NA KIFO CHAKE 


a) Nimewakumbuka ndugu zangu 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) aliu- 
gua muda mfupi baada ya kutoka katika Hijja 
ya kuagana. Siku moja kabla ya uginjwa wake, 
alikwenda kutembelea eneo la makaburi liit- 
walo, "Jannat al-Baqi" ikimaanisha "Pepo isi- 
yokua na mwisho." Aliomba kwa ajili ya roho 
za waumini waliozikwa hapo katika makaburi 
hayo. Kwa namna hiyo, ilikua ni kama kwamba 
anaagana na wale waliozikwa hapo, kama 
ambavyo alivyofanya kwa waislam waliokua 
hai katika Hijja ya Kuagana. Alisema kuwaam- 
bia wale waliozikwa katika makaburi haya: 

— Enyi mliokuwepo chini ya ardhi! Amani 
na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu. 
Siku moja tutaungana nanyi. Kisha akaendelea 
kwa kusema; 


kuniona na bado wakanifata na kuniamini. 
Nitawasubiri kule Al-Hawdh (kisima kilichopo pe- 
poni). 

Pindi maswahaba waliposema; 

— Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu I Huko 
akhera utawatambuwa watu hawa kutoka ka- 
tika ummah wako hali ya kuwa bado hawajaja? 
Baada ya swali hilo, Mtume(rehma na amani 
ziwe juu yake) akauliza: 

— Ikiwa mtu anaye farasi mwenye alama 
nyeupe katika paji la uso na miguu yake, je 
anaweza kumtambua miongoni mwa farasi 
weusi na wa kijivu? Maswahaba wakajibu; 

— Ndiyo, hakika unaweza kumtambuwa. 
Juu ya hilo Mtume (Rehma na amani ziwe juu 
yake) akaendelea na mazungumzo yake: 







'O* 




— Ni jinsi gani nina hamu ya kuonana nanyi 
ndugu zangu. Maswahaba wakasema: 

— Je, sisi sio ndugu zako ewe Mtume wa 
Mwenyezi Mungu I Mtume(S.a.w); 

— Hapana, nyinyi ni maswahaba zangu, 
ndugu zangu ni wale ambao hawajawahi 


— Ndugu zangu watakuja akhera wakiwa 
na viungo vya udhu vinavyong'aa kwa sababu 
ya nuru ya kutia udhu. Kisha nitakuwa nikiwasubiri 
pembeni ya kisima cha Kawthar. 




kilichomfanya Mtume wetu atuite sisi “ndugu zangu” unaweza ukafikiri? 






Baada ya kurudi kutoka kutembelea 
makaburi, Mtume (S.a.w) aliuguwa. Alipata 
homa ambayo ilimfanya adhoofike. Mtume 
wetu (S.a.w) kuna muda alikuwa anazimia ku- 


tokana na madhara ya ugonjwa wake. Alikuwa 
anajirushia maji katika mwili wake wenye homa 
ili aweze kuupoza walau kidogo. 









V 




Q£islamu 


llikuwa ni miongoni mwo mosiku yo 
ugonjwo wo Mtume wo Mwenyezi Mungu 
(S.o.w). olitako kuombo rodhi kwo moswo- 
hobo zoke ikiwo oiiwohi kudhuiumu kotiko 
hoki zoo siku zo nyumo. Moswahaba zake 
walikusanyika katika msikiti. Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (Rehma na amani ziwe 
juu yake) akasema: 

“Maswahaba zangu! 

Mimi ni binadamu, ninaweza kuwa pa- 
sina kujuwa niiidhuiumu katika haki zenu. 
Ikiwa niiiwahi kuwaumiza ngozi ya yoyote 
kati yenu, ngozi yangu hii hapa. Basi na 
aje kuchukuwa haki yake! ikiwa niliwahi 
kimakosa kuchukuwa mali ya yoyote kati 
yenu, mali zangu hizi hapa. Basi na aje ku- 
chukuwa haki yake. Ewe Mwenyezi Mungu 
! Mimi ni binadamu tu. Ikiwa nilisema kitu 
kibaya kwa muislam yoyote au kumuu- 
miza, fanya makosa yangu sababu ya 
kutakasa roho yangu, msamaha, thawa- 
bu za kiroho!” (Ahmad, III, 400) 

Baada ya maneno haya, Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (Rehma na amani 
ziwe juu yake) alirudi tena chumbani kwake. 
Ugonjwa wake ukazidi kuwa mkali. Katika 
siku hiyo, Mtume wetu (S.a.w) alimuita mke 
wake Bi. Aisha (r.anha): 

Hata katika hali hiyo Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (S.a.w) alikua akifikiria 
kuhusu hali za majirani zake masikini na watu 
wenye uhitaji miongoni mwa wafuasi wake. 
Alitowa dinar sita za dhahabu za mwisho 


katika mkebe wake. Akampa mke wake 
Aisha na kumwambia azigawanye mion- 
goni mwa watu wenye uhitaji. 

Mama yetu Bi, Aisha alikuwa ame- 
shughulishwa sana na ugonjwa wa Mtume 
wakati huo. Alikuwa anajaribu kumsaidia 
kutekeleza majukumu yake. ugonjwa wa 
Mtume ghafla ukawa katika hali mbaya zai- 
di. Alikuwa amelala tuu katika kitanda chake 
kwa muda akazikusanya nguvu zake na 
kumgeukia mke wake Bi Aisha na kumuuliza: 

— "Umezifanyia kitu gani zile dinar? Je, 
umezigawanya kwa masikini?" hata hivyo, 
kutokana na kuwa amezidiwa na majukumu 
yake, Aisha (r.anha) alikuwa amesahau kuz- 
igawa. Akajibu: 

— Hapana! Naapa kwa Mwenyezi 
Mungu , kwa sababu ya maradhi yako, si- 
kutilia maanani kazi nyingine yoyote. Mtume 
wa Mwenyezi Mungu akamuomba am- 
rejeshee zile pesa. Alipomrudishia pesa zile, 
alizishika dinar zile katika mkono na kusema: 

— Muhammad Mtume wa Mwenyezi 
Mungu hawezi kufariki na kukutana na Allah 
wakati akiwa na dinar hizi." 

Kisha akazigawanya dinar zile miongo- 
ni mwa familia masikini. Mama yetu Aisha 
alituma pesa hizo kwa familia hizo. Pindi 
alipomwambia Mtume kwamba kile alioho- 
muambia, Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(S.a.w) akasema: 

- "Sasa nimerahisisha" kisha akaenda 
kulala. (Ibn-i Hanbal, VI, 104) 




















Kwa maoni yako ni kitu gani kingetokea endapo Mtume asingemcha- 
gua Abu Bakr kuongoza swaia? 


, V -. 






'.«Ti' 


. 


b) Ushauri wa mwisho wa Mtume 

Siku tono koblo yo kifo choke, ugonjwo wo 
Mtume wo Mwenyezi Mungu (S.o.w) ulikuwo 
umefikio kotiko holi mboyo mno, Kotiko siku 
hizo zo mwisho zo uhoi woke, olitoo ushouri wo 
mwisho wo mwisho kwo mobinti zoke, woke 
zoke wokoti olipokuo onopoto fohomu. Alikuwo 
okisemo komo vile, "Ewe Fotmo binti wo 
Mtume wo Mwenyezi Mungu!" "Ewe mke won- 
gu kipenzi Soffiyo! Fonyeni mombo omboyo 
yotowofonyo mpote rodhi zo Mwenyezi Mungu 
.Ikiwo homtokuwo no motendo memo om- 
boyo yonowezo kuwosoidio, msitegemee yo 
kwombo mimi ni ndugu yenu. Kwo sobobu si- 
towezo kuwosoidio kotiko odhobu zo Mwenyezi 


Mungu ikiwo homtotekelezo mojukumu yenu 
yo utumwo. 

Siku mojo olipojisikio ono nguvu kiosi cho 
kumwezesho kuongeo okosemo: 

Fohomuni! Fohomuni kuhusu swolo. 
Fohomuni! Wohudumiyen! vlzur! wo!e omboyo 
wopo ch!n! yo uslmomlzi wenu no mojukumu 
yenu. Muogopeni Mwenyezi Mungu kotiko kud- 
huiumu hoki zoo, Msiwe wozembe kotiko kuwol- 
isho no kuwovisho movozi! Ongeen! noo vlzur! 
no kwo hurumo. 

Kotlko siku hiyo, Mtume wo Mwenyezi 
Mungu (S.o.w) kwo furoho olisukutuwo no kusofi- 
sho meno yoke kwo mswoki. Aiikuwo no furo- 
ho kotiko siku hiyo kwo kuwo oliwezo kusofisho 
meno yoke komo kwombo hojowohi kusuku- 
tuwo meno yoke. 

c) Sala yake ya mwisho 

liikuwo ni mudo wo swoio yo ishoo kotiko siku 
kobio yo kifo cho Mtume (S.o.w), odhono iiiku- 
wo toyori imeshosomwo. Mtume wo Mwenyezi 
Mungu (S.o.w) olikuwo boodhi yo nyokoti okipo- 
tezo fohomu, Aiiwoulizo woie oliokuwo pomo- 
jo noo endopo solo yo ishoo imeshosoiiwo. 
Akoombiwo yo kwombo umoti uiikuo ukimsubirio 
yeye. Akojikosho !!! ojisikie vizuri kidogo. Aiijoribu 
kusimomo iokini hokuwezo no okopotezo fo- 
homu zoke kwo moro nyingine, Aiiporejewo no 
fohomu zoke, oiiuiizo teno, Aiijisofisho teno, Hoto 
hivyo, hokuwo no nguvu kiosi cho kutosho hivyo 
oiipotezo fohomu kwo moro nyingine teno. Kitu 
kile kile kiiitokeo kwo moro yo totu. Aiijoribu iokini 
oiipotezo fohomu teno. Wokoti huu oiiporejewo 
no fohomu okosemo; 

— Mwombien! Abu Bokor oongoze swolo. 
Kwo moneno menglne, swolo yo ishoo yo usi- 
ku huo ndio ilikuwo swoio yo mwisho omboyo 
oiisoii no moswohobo zoke. Boodo yo tukio hilo 
hodi kifo cho Mtume Muhommod, Abu Bokwr 
oiiongozo swoio. 














• Q£islamu 


d) Kukutana na Mola wake 

Usiku ambao Mtume alifariki dunia, joto 
lake lilishuka na alijisikia afadhali kidogo kue- 
lekea asubuhi. Siku ya jumatatu asubuhi, aii- 
pandisha pazia la chumba chake lililofunguka 


upande wa msikiti. Maswahaba zake walikuwa 
wamesimama kwa safu nyuma ya Abu Bakar 
wakuwa wanaswali swala ya alfajir, Mtume wa 
Mwenyezi Mungu alikuwa na furaha sana ku- 
waona maswahaba zake wakiswali swala yao 
na aliwatazama kwa muda, 


Kwa maoni yako ni kipi ambacho Mtume(S.a.w) alikuwa anakifikiria 

katika hali hiyo? 


Pindi maswahaba walipoona ya kwam- 
ba Mtume anawatizama, walipata msisimko. 
Walifikiria ya kwamba alikuwa anaendelea 
vizuri hivyo walifurahi sana. Baada ya hapo, 
Mtume alifunga pazia na alirudi tena chum- 
bani kwake. Hii ilikuwa ni mara ya mwisho mas- 
wahaba kuona sura tukufu ya Mtume. Uso wake 
ulikuwa mweupe, ugojwa wake ulikuwa katika 
hali mbaya tena kuelekea mchana, Alikuwa 
anapoteza fahamu mara kwa mara. Binti yake 
mpendwa alikuwa amesimama upande wake 
wa kulia. Alikuwa analia kwa kukata tamaa 
huku akisema: 

— "Ahl Babayangu ana maumivu." Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) alipata nguvu kwa 
muda kumfariji akisema: 

— Binti yangu mpendwa. Usiwe na huzuni! 
Kutoka siku hii na kuendelea, baba yako hata- 


pata maumivu tena. Kutoka muda hadi muda, 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) alikuwa 
ananawa mikono yake na uso na kusali: 

— La ilaha illa Allah. Ewe Mwenyzi! Nisaidie 
niweze kuvumilia ugumu wa kifo. Nisamehe 
mimi, Onyesha huruma juu yangu, Alinyanyua 
mikono yake mara tatu: 

— Ewe Mwenyezi Mungul "Nipeleke mimi 
kwa rafiki Mtukufu kabisa."Kichwa chake kili- 
kuwa katika mapaja ya Aisha(r,anha). baada 
ya sala hii ya mwisho, mikono ya Mtume ilidon- 
doka chini kwenye upande wake. Aisha (r.anha) 
alipapasa kichwa kilichobarikiwa cha Mtume 
na kukiweka katika mto, Roho yake iliyobarikiwa 
ilisafiri na kukutana na Mola Rafiki yake Mtukufu 
Kabisa. Ilikuwa ni jumatatu ya tarehe 8 mwezi 
Juni mwaka 632 (sawa na tarehe 12 ya mwezi 
wa Rabiulawwal) 
















. T 


* i 




' '^4 ' ' ■ ' ■ 

oWaisha Q^a oMtume COfati^ I * 


e) Huzuni ilitanda ulimwenguni 

Baada ya kusikia habari juu ya kifo cha 
Mtume, waislamu waiianza kuiia msikitini, Kiia 
mtu aiikuwa katika mshangao wa hali ya juu, 
kiasi kwamba Umar(r,a) aiikua akisema: 

"Mtu yoyote asithubutu kusema ya kwamba 
Mtume amefariki, Nitamuuwa yoyote atakayes- 
ema hivyo, Kisha akazimia," 

Pindi Abu Bakar alipopata habari, aii- 
shuka katika kipando chake na kuja msikitini, 
Alipandisha kitambaa kiiichokuwa kimemfunika 
Mtume katika uso wake akainama chini, akam- 
busu paji lake la uso akilia na kusema: 

"Naapa kwa Mwenyezi Mungul Mtume 
wa Mwenyezi Mungu amefariki, Sisi sote ni wa 
Mwenyezi mungu na kwake tutarejea, Baba 
yangu na mama yangu wawe sadaka kwa- 
koi Mtume wangu mpendwai Umekufa na 
umepita katika njia ya umauti", Abu Bakar kisha 
akainama tena na kubusu paji la uso, Baada 
ya kunyanyuwa kichwa chake akasema tena: 

"Ah rafiki yangu kipenzil" akainama tena na 
kubusu paji la uso la Mtume na kusema "Rafiki 
yangu wa kipekee na wa thamanil Aliinama 
na kubusu tena paji la uso kwa mara nyingine, 
Kisha akasema: "Basi baba yangu na mama 
yangu wawe sadaka kwako, (Ewe Mtume wa 


Mwenyezi Mungu ), wewe ni mzuri katika uhai 
na katika mauti," Baada ya hapo alifunika kit- 
ambaa katika uso wake na kutoka nje, 

"Muda mfupi baadaye Umar (r,a) ali- 
kuwa akiwakaripia watu na kusema "Mtu yoy- 
ote asithubutu kusema Mtume amefariki, 
Nitamuuwa yoyote atakayesema hivyo," Abu 
Bakar akapanda katika Mimbari, Watu wakam- 
zunguka, Baada ya kumsifu na kumtukuza Mola 
Mtukufu, Abu Bakar (r,a) akasema: 

"Hakuna shakal Yoyote aliyekuwa 
akimuabudu Muhammad, basi Muhammad 
amefariki, lakini yoyote aliyekuwa akimuabudu 
Mwenyezi Mungu , basi Mwenyezi Mungu yuko 
hai na Hatakufa," Kisha akasoma maneno haya 
Mwenyezi Mungu: "Na Muhammad hakuwa 
ila Mtume tu. Wamekwisha pita kabla yake 
Mitume. Akifa au kuuwawa ndio mtageuka 
na kurudi nyuma? Na atakayegeuka na ku- 
rudi nyuma huyo hatamdhuru kitu Mwenyezi 
Mungu . Na Mwenyezi Mungu atalipa wanao 
mshukuru." (Al-i Imran, 3: 144) 

"Kwa hakika wewe utakufa, na wao 
watakufa." (al-Zumar, 39: 30) 




Maswahaba walikuwepo katika mshtuko 
wa hali ya juu kiasi kwamba walikuwa wana- 
jisikia kama vile hawajawahi kuzisikia hizo aya 
zilizoorodheshwa hapo juu. pindi waliposikia 
aya zilizosomwa na Abu Bakr, walitafakari kuhu- 
su aya hizo na kurejea tena katika fahamu zao, 

Baada ya kumsikiliza Abu Bakr, mshangao 
wa maswahaba ulishuka chini, Baada ya hapo, 
walimchagua Abu Bakr kuwa kiongozi wa wais- 
lam na khalifa wa Mtume (S.a.w), 

Kama ilivyo kwa binadamu wengine 
Mtume wa Mwenyezi Mungu ilikuwa atakufa 
siku moja. Ni kweli, Yule aliyemtuma katika du- 





















nia hii basi atamchukua tena kurudi kwake, 
Mwenyezi Mungu Mtukufu amemchukuwa 
Kipenzi Chake. Mja wake bora kuliko wote na 
Mtume wa mwisho kutumwa ulimwenguni, 
Baada ya muda huo na kuendelea, Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) alianza kuishi ka- 
tika nyoyo za wale ambao wanampenda na 
ataendelea kuishi hadi mwisho wa wakati. 


Tunamuomba Mwenyezi Mungu aturu- 
zuku sisi fursa ya kuonana naye huko akhera, 
Tunamuomba Mwenyezi Mungu aturuzuku sisi 
nafasi ya kunywa katika hodhi yake katika kisima 
cha Kawthar huko akhera, Aminl 














6. Hususani katika nnannbo gani Mtunne aiitoa ushauri kwa maswahaba zake ambao aiiwa- 
teuwa kama waeiekezaji wa kufundisha uisiamu kwa makabiia ya jirani? 


7. Ni zipi ziiikuwa sababu za kuiita vita ya Tabuk kama "ghazwat ai-Usra ikimaanisha vita ya ugu- 
mu"? 


















iiT*' 






5. Jinsi gani mateka wa vita na ngawira ziiipatikana baada ya vita ya Hunayn? 


2. Ni aina gani ya tahadhari ambazo Mtume (Rehma na amani ziwe juu yake) aiizichukuwa 
kutomwaga damu wakati wanaingia Makka? 


3. Ni aya gani ambazo Mtume aiikuwa anazisoma aiipokuwa anashusha na kuvunja masanamu 
yaiiyokuwepo ndani ya Kaaba? 


4. Kwa mujibu wa aya inayopatikana katika sura ya Ai-Mumtahana(60), kuhusu mambo gani am- 
bayo Mtume(rehma na amani ziwe juu yake) aiichukua ahadi ya utii kutoka kwa waisiam wan- 
awake? Jinsi gani tukio hiii ia kuchukuwa ahadi iiiifanyika? 


Q£islamu 




1. Kwanini na kwa namna gani washirikina waiikiuka mkataba wa Hudaybiyah? 


MASWALI 


Ni jinsi gani umejifunza vizuri? 
























. T 




* i 




• 1 


c^^'ifuma oWaisha Of^a oMtume CWan^ I 


8. Ni jinsi gani wanafigi walikuwa wanafanya wakati wa kwenda katika msafara wa Tabuk? 


9. Jinsi gani Quran iliwajibu wanafigi waliokuwa wakisema "msiende katika msafara katika msimu 
huu wa joto" kwa wale waliokuwa waliokua wanataka kwenda katika vita ya Tabuk? 


10. Katika masuala gani Mtume aliyaangazia zaidi katika hotuba yake ya kuagana? 


11. Katika masuala gani Mtume aliyatilia mkazo katika ushauri wake alioutoa katika siku zake za 
mwisho? 




12. Taja siku ya kifo cha Mtume kwa mujibu wa kalenda zote ya kawaida na ile ya Hijra. 








■a^" 




































t I 1 ■ * m 

♦ » ♦ ♦ < '*■ _J? 

* t t * * * * 1^1 

■ » « # * * > 4 « k'* •* 

■i * ♦ r ■ * ^'‘■-r‘ ' 

■ ^ujijiime niiiskmu _-r=^ 








Tujipime wenyewe 



1. Ni kipi ambacho Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (S.a.w) aiikitoa kwanza kwa 
washirikina wa Makka waiiokuwa wanaii- 
saidia kabiia ia Banu Bakr ambaio liii- 
vamia kabila la Khuza’a? 

A) Kulipa fidiya ya damu ya watu waliou- 
liwa wa kabila la Khuza'a 

B) Kuwaomba radhi waislamu 

C) Kuahidi kutomuuwa mtu mwingine yoy- 
ote kutoka siku hiyo na kuendelea 

D) Kutowa wafungwa wengi kiasi cha idadi 
ya watu waliouawa kutoka katika kabila 
la Khuza'a. 


2. Kanuni gani ambazo Mtume alizifua- 
ta kabla ya kuitwaa Makka? 


4. Hali ya Mtume kuinamisha chini kich- 
wa chake akiwa juu ya ngamia wake 
hakuonyeshi maoni yafuatayo? 

A) Hali yake ya shukrani kwa Mwenyezi 
Mungu 

B) Unyenyekevu wake 

C) Huzuni yake 

D) Kutambuwa kwake ushindi kuwa ni 
baraka toka kwa Mwenyezi Mungu 

5. Pindi Mtume alipokuwa anawasamehe 
watu wa Makka, ni mfano wa Mtume 
gani alimtolea kwa matendo yake? 

A) Msamaha wa Yunus (r.a) kwa kabila lake 

B) Msamaha wa Yusuf (r.a) kwa ndugu zake 


A) kushauriana 



B) Maandalizi madhubuti 

C) Usiri 

D) Ujasiri 

3. Ni yupi kati ya viongozi wafuatao ali- 
kuja kuwa muislamu katika ushindi 
wa Makka? 

A) Abu Lahab 

B) AbuJahil 

C) Harith ibn Hisham 

D) Abu Sufyan 






C) Msamaha wa Ibrahim (r.a) kwa baba yake 

D) Msamaha wa Saleh (r.a) kwa kabila lake 

6. Ni vita kati ya hivi vilivyoorodheshwa ni 
mojawapo ambavyo waislamu mara ya 
kwanza walipata matatizo kwa sababu 
ya kujifaharisha lakini baadaye waligun- 
duwa makosa na kupata ushindi? 

A) Vito ya Mutah 

B) Msafara wa Tabuk 

C) Vita ya Hunayn 

D) VitayaUhud 


+ + ^11+ I * 















7. Katika chaguo gani majina ya 
mama aiiyemnyonyesha na kabiia 
iake yaiitoiewa kwa usahihi? 

A) Aminah / Ibn Hashim 

B) Fatima / Ibn Tamim 

C) Halima / Ibn Sa'd 

D) Halima / Ibn Saqif 

8. Ni jina gani la mwaka baada ya ushindi 
wa Makka ambapo makabila ya jirani 
walituma tume nyingi kutangaza kusil- 
imu kwao na kuwa waislamu na kujifunza 
kanuni za msingi za Uislam? 

A) Mwaka wa ushindi 

B) Mwaka wa furahas 

C) Mwaka wa wajumbe 

D) Mwaka wa fume. 






oWaisha Ofia oMtume CWan^ I * 


11. Kipi kilitokea kwa maswahaba wata- 
tu ambao hawakuhudhuria katika 
msafara wa Tabuk bila sababu yoy- 
ote ya msingi? 

A) Waislam hawakuwaongelesha wala 
kuitikia salamu zao hadi mwisho wa 
maisha yao. 

B) Muda mfupi baadaye, Mwenyezi 
Mungu Mfukufu alikubali foba zao za 
kweli. 

C) Walifanikiwa kumshawishi Mfume kwa 
dharura zao za uongo. 

D) Muda mfupi baadaye kila kifu kilisa- 
haulika na walirudia kafika hali zao za 
kawaida. 



12. Ni nani ambaye Mtume alimteuwa 
kama kiongozi wa maandamano ya 
Hija ambayo walienda kuhiji katika 
mwaka wa tisa wa hijra? 






9. Katika sura gani ndani ya Quran 
msafara wa Tabuk umeelezewa? 

A) Suraf al-Maida 

B) Suraf al-An'am 

C) Suraf al-Waqia 

D) Suraf al-Tawba 

10. Pindi jeshi lilipokuwa linakwenda 
katika msafara wa Tabuk, ni swa- 
haba gani Mtume alimuacha kama 
msaidizi wake mjini Madina? 


A) Zayd 
C) Ali 


B) Sa'd 
D) Umar 


A) Umar 
C) Abu Bakr 


B) Ali 

D) Mus'ab 


13. Ni mahali gani Mtume wetu kipenzi 
alitowa hotuba ya kuagana? 

A) Mina 

B) Ndani ya Kaaba 

C) Muzdalifah 

D) Katika viwanja vya Arafaf 

















r ♦ 
* • 
m * 


Q£islamu 


14. Jinsi gani Mtume (S.a.w) atawatam- 
buwa wafuasi wake katika Siku ya 

Hukumu? 

A) Waumuni waislam watakuja akhera 
wakiwa wanang'aa viungo vyao vya 
udhu. 

B) Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) 
ataambiwa ni nani alikuwa muumini 
na nani hakuwa, 

C) Waumini waisiamu watajitambuiisha 
wenyewe kwa Mtume. 

D) Waumini wasiamu watavaa mavazi 
yanayowaonyesha kuwa wao ni um- 
mah wa Mtume Muhammad. 



16. Katika mwezi gani Mtume aiizaiiwa 
na aiifariki dunia? 

A) Muharram 

B) Rabiuiawwai 

C) Rajab 

D) Ramadan 

17. Ni ipi kati ya hizi zifuatazo ina 
mueiezea Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (S.a.w)? 

I. Alikuwa mtu mwenye heshima zaidi 
katika ulimwengu. 

li. Alikuwa ni mtu mwenye huruma sana. 



15. Ni upi kati ya hizi zifuatazo uiikuwa ni 
ushauri wake wa mwisho wa Mtume 
(S.a.w) ambao aiiutowa kabia haja- 
fariki dunia? 



A) "Toeni zaka kwa ukamilifu" 

B) "Zingatieni ibada (sala)" 

C) "Kamwe msije kudanganya" 

D) "Fungeni swaumu za Sunnah mara 
kwa mara" 




III. Alitumwa kwa waislamu pekee yake, 

IV. Alikuwa ni mwenye kupendwa zaidi 
na Mwenyezi Mungu Mtukufu 

V. Kumuheshimu yeye inamaanisha ku- 
muheshimu Mwenyezi Mungu, 

VI. Ni Mtume pekee wa kweli. 

A) I, II, IV na VI B) I, II, III na V 

C) I na III, VI D) I, II, IV, V 






.rAit. 








FUMBO 




Kwenda kulia 


Kushuka chini 







2. Jina la vita iliyopiganwa dhidi ya kabila la 
Hawazin baada ya ushindi wa Makka. 

5. Jina la kabila ambalo lilitunukiwa na Uislam 
u mwaka uliofuata kama matokeo ya sala 
ya Mtume kwao, 

9. Jina la kipande cha mti ambacho Mtume 
alitumia kusukutulia na kusafishia meno 
yake. 

11. Hotuba ya Mtume aliyoitoa katika viwanja 
vya Arafat wakati anafanya Hijja, hotuba ya 

IS.Jina la kisima ambacho Mtume atatowa 
maji kwa waumini waislam katika Siku ya 
Hukumu 

15. Jina la mke wa Mtume ambalo katika 
chumba chake Mtume alifariki, 

17. Dhahabu, fedha, mapambo na vitu vingine 
vya thamani vilivyopatikana baada ya ush- 
indi mwisho wa vita huitwa. 

18. Jina la eneo la makaburi huko Madina am- 

balo linamaanisha "Pepo ya milele" Jannat 
ul-. 

19. Vitu ambavyo watu waliviabudiya na kuvi- 
amini lakini havikuwapa faida yoyote. 













'O* 




1. Msemo wa kiarabu unaomaanisha "Tupo 
hapa katika huduma yako". 

3. Kabila ambalo lilikuwa na ushirika na waisl- 
amu 

4. Msafara mgumu uliofanywa dhidi ya vitisho 
vya wabyzantin kuwavamia waislam Ma- 
dina. 

6 . Kabila la mama aliyemnyonyesha Mtume 

7. Moja ya vilima ambapo kati yake ibada ya 
kutembea (Sa'y) inafanyika. 

8 . Wale waliojifanya ni waislam japokuwa ha- 
wakuwa katika uhalisia. 

10. Neno la kimaadili linalotumika kwa kutosa- 
hau wema. 

12. Neno lililotumika kwa msafara wa kijeshi 
ambao Mtume yeye mwenyewe alihud- 
huriya 

14. Jina ambalo linatumika kwa kitendo cha 
ibada ya kuzunguka Kaaba. 

16. "Ukweli sasa umekuja [kuangaziaj na 

. umeondoshwa mbali" (al- 

Isra, 17; 81] 

18. Jina la swahaba aliyekuwa wa kwanza kuwa 
muadhini wa Mtume 





















.n'* 


ft.* 




‘ ‘’T*' 
. n* . 














■'* 1 « 




*U' 








’'***■ 



TABIA ZINAZOMFANYA MTU KUWA MUISLAM MZURI 

^ nDflbu ^ 



taa 

% Adabuja kumkaribisha mgeni na 
kuwatembelea wengine 

% Adabuja kusafiri 


' mfano 
' wadogo . 

® Niliu^wa kiva gharama duni sanal 
iumaa 






















































TUZIM6 TAA 


Mtume wetu kipenzi (Rehma na amani ziwe 
juu yake) aiikuwa karimu sana na aiikuwa akiji- 
toa yeye binafsi kwa watu wote, Aiikuwa ana- 
toa kila kitu alichonacho kwa watu wengine na 
hakua akiogopa kuwa masikini, Wakati mwing- 
ine Mtume (S,a,w), hata hivyo, hakupata kitu 
chochote cha kutowa, Kwa kweii usiku mmoja 
bwana mmoja alikuja na kumwambia Mtume; 


— Nina njaa, 

Juu ya hili, Mtume wa Mwenyezi Mungu ali- 
tuma ujumbe kwa mke wake na kumwambia 
aandaye kitu kwa ajili ya kula, Hata hivyo ilikuwa 
ni msimu wa njaa na hawakuwa na kitu nyum- 
bani kilichobaki kwa ajili ya kula, Mke mwenye 


•I !!• ' I ft * 






^ T-. 










niiislamu 







































^ahia <§vi i3^mfan^a oM'tu aipe OMuisIamu CMsuri 


heshima wa Mtume wa Mwenyezi Mungu aii- 
tuma tena ujumbe kwa Mtume; 

— Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa 
hatuna kitu kiiichobakia nyumbani zaidi ya maji 
kidogo, 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.a.w) haku- 
weza kumrudisha mtu yoyote mwenye shida 
mikono mitupu. iiikua ni moja ya tabia zake nzuri 
kutoa chakuia kizuri kabisa kwa wageni wake 
aiichangia chochote aiichonacho na watu 
wenye uhitaji. Wakati huu hata hivyo hakua na 
chochote cha kutoa. Mtume wetu kipenzi aii- 
wageukia maswahaba zake pamoja naye: 

— "Nani atapenda kumchukuwa bwana 
huyu na kwenda naye nyumbani kama mgeni 
wake?" 

Mmoja wa waisiamu wa Madina akasema: 

— "Ninaweza kuwa mwenyeji wake ewe 
Mtume wa Mwenyezi Mungu i Kisha akamchu- 
kuwa bwana yuie na kwenda naye nyumbani 
kwake. Waiipofika nyumbani, aiimwambia mke 
wake waiiyekutana naye miangoni: 

— "Bwana huyu atakuwa mgeni wetu usiku 
wa ieo. Je, tuna kitu chochote cha kuia hapa 
nyumbani?" na mke wake akamjibu: 

— "Tuna chakuia kidogo kwa ajiii ya watoto 
wetu!" 

Swahaba huyu akasema: 

— "Sasa washughuiishe watoto kidogo. 
Wafanye wawahi kuiaia ikiwa wakikuuiiza kuhusu 
chakuia cha usiku. Pindi mgeni wetu atakapoin- 
gia ndani nitatafuta udhuru, na nitazimaa taa. 
Kisha tutajifanya kama tunakuia. Moia wetu 
ametutaka kutumia na kutoa sadaka kwa vitu 
ambavyo tunavipenda. Hii ni njia ambayo tu- 
naweza kujionyesha sisi ni waumini wa kweii kiasi 
gani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtukufu 


anafahamu haii zetu na anafahamu kiia jambo 
zuri ambaio tunaiifanya. 

Kisha mke wa swahaba yuie akaandaa 
chakuia. Swahaba yuie mkarimu akatafuta ud- 
huru, kuzima taa kama waiivyokubaiiana na 
mke wake kabia, kisha akajiunga kwa ajiii ya 
chakuia cha usiku. Waiijifanya wanakuia pamo- 
ja na mgeni wao iii kufanya kiasi kiie kidogo 
cha chakuia kiipoze njaa yake. iakini swahaba 
pamoja na mke wake na watoto waiikuwa na 
njaa kaii. 

Asubuhi iiiyofuata swahaba aiiagana na 
mgeni wake na aiikwenda kwa Mtume (S.a.w). 
Mtume(rehma na amani ziwe juu yake) aiipo- 
muona swahaba wake aiitabasamu na kuse- 
ma: 

— "Mwenyezi Mungu Mtukufu amekuwa 
radhi na ametosheka na ukarimu pamoja na 
kujitowa uiikofanya usiku huu! (Bukhari, Manag- 
ib, a!-ansar, 10). Kwa mujibu wa baadhi ya ri- 
poti swahaba huyu na mke wake waiikuwa ni 
Aii na mke wake Fatma (Mwenyezi Mungu awe 
radhi nao). 

Kisha Mtume (S.a.w) akasoma aya zifuatazo: 

“Na huwalisha chakula, juu ya kukipen- 
da kwake, maskini, na yatima, na wafungwa. 
Hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu . Hatutaki kutoka kwenu maiipo waia 
shukrani. Hakika sisi tunaiogopa kwa Moia 
wetu Mlezi siku yenye shida na taabu. Basi 
Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku 
hiyo, na atawakutanisha na raha na furaha.” 

(al-lnsan, 76; 8-11) 

IKIWA TUNATAKA MOLA WETU PAMOJA NA 
MTUME WAKE KUWA RADHINASI, TUNATAKIWA 
KUWAHUDUMIKIA WAGENI WETU NA KUWAPA 
KUTOKA KATIKA VITU VIZURI TUNAVYOVIPENDA 
KAMA AMBAVYO SWAHABA HUYU MKARIMU 
ALIVYOFANYA. 












7 * 






r- - , 


.3»S 


■ ■ 

' ^yijume niiislamu 




ADABU YA KUMKARIBISHA MGENI 
NA KUWATEMBELEA WENGINE 


Mgeni anatoka kwa Mwenyezi Mungu 


Kwa mujibu wa dini yetu wageni wanahu- 
dumiwa kama amana kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu . Wanathamani tukufu. Na tunafanya 
kila kitu kuwafanya wajisikie huru. Tunawapatia 
chakula kilichokuwa kizuri na kuwapumzisha 
katika sehemu nzuri kabisa katika nyumba. Tu- 
nawashughulikia kwa kuwajali, huruma, wema, 
ukarimu na usikivu wa hali ya juu. 


Namna gani tunawakaribisha wageni? 


Tunawakaribisha wageni wetu mlangoni 
tukiwa na nyuso za tabasama na 
kuwaambia "karibu." 


Tunawapa katika sehemu nzuri ya chakula 
na kinywaji. 


Hatunyanyui sauti zetu na kumkemea mtu 
fulani kutoka katika 


familia zetu mbele 
ya wageni wetu. 


Hatuongei kwa siri 
na mmoja katika 
wanafamilia tukiwa 
mbele ya wageni 
wetu. 


Tunafanya kila zuri 
linalowezekana 
kuhakikisha 
hatuwakeri na 
kuwafadhaisha 
wageni wetu. 


Kwa kuagana 
na wageni 
wetu mlangoni 
mwa nyumba 
yetu ambapo 
tuliwakaribisha 
mwanzo walipokuwa 




Mtume wetu (S.a.w) amesema kwamba: 


— Ikiwa Mwenyezi Mungu atapenda kitu 
kizuri kwa mmoja ya waja wake, humtumia 
zawadi. Zawadi hii ni wageni. Mgeni 
anakuja na baraka zake pamoja nazo, 
lakini Mwenyezi Mungu husamehe dhambi 
za watu wa nyumba ile kwa sababu ya 
namna walivyomuhudumia vizuri na heshima 
waliyoionyesha kwa mgeni wao. kila mtu 
anayemuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya 
mwisho anatakiwa amhudumikie mgeni kwa 
ukarimu. (Sahih al-Bukhari 


HEBU TUONE Nl AINA GANI YA BARAKA 
ZITAKUWATAYARI KWETU SISI KATIKA BOKSI 
LA ZAWADI KUTOKA KWA MWENYEZI MUNGU 
KATIKA SIKU YA HUKUMUI 













































. . TlMhia <3^ ^3Z.umfanpa oMtu awe CMuistamu C^^suri 


Kipi tunazingatia tukienda kumtembelea 
mtu? 

Hatuendi kumtembelea mtu katika nyakati 
za mchana zilizowekwa kwa ajili ya kulala, 
wakati wa kuia, na wakati kupumzika 
(asubuhi na mapema, mida ya kupumzika 
mchana, na wakati wa usiku mkubwa). 

Tunavaa nguc safi na nzuri kwa ajiii ya safari 
yetu. 

Tunapofika katika miango tunatakiwa 
kugonga kwa mara moja, mbili; endapo 
tutasikia suti ikisema "wewe ni nani?" 
tunatakiwa kujibu kwa kusema jina iako, 
mfano "mimi ni Ahmad" na kuingia 
nyumbani na kusalimia watu wa nyumba ile 
baada ya mwenye nyumba kutupa ruhusa 
ya kuingia ndani. 

Tunatakiwa kukutana na wenyeji wetu na 
sura ya tabasamu na kuongea nao vizuri. 



Jabir (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) 
alisimulia katika kumbukumbu zake kama 
ifuatavyo; 


Nilikuja kwa Mtume kwa ajili ya kumtaka 
ushauri kuhusiana na deni la baba yangu. 
Nilipogonga mlango, kisha akaniuliza 

-Ni nani huyo?" nikajibu, "mimi": 

-Akasema, "mimi, mimi?" 

- Akarudia kama kwamba hakupendezwa 

nalO, 1 7: Muslim, Adab, 39) 

SBASI MANENO YA JABIR(R.A) YAWE ONYO 
KWETU SISI SOTE! 




Tunatakiwa kupeleka zawadi, hata kama 
ni kitu kidogo tukiwa nacho tunapokwenda 
kumtembelea mtu na hatutakiwi kwenda 
mikono mitupu. 

Tunatakiwa kuheshimu na 
kukubali na kula na hatutakiwi 
kukidogosha chakula au 
kinywaji tunachopewa na 
mwenyeji wetu. 

Hatutakiwi tuwe na udadisi 
wa watu waliopo katika 
vyumba vingine vya nyumba 
na hatutakiwi kwenda na 
kuwachungulia. 

Hatutakiwi kukaa sana katika 
nyumba tunayokwenda 
kutembelea; hatutakiwi 
kuwatembelea sana watu 
hao hao kiasi cha kuwachosha 
wenyeji, kwa sababu Mtume 


























niiislamu 




wetu kipenzi (S.a.w) alimwambia Abu Huraira 
ambaye alikuwa akimtembelea sana: 

— O Abu Huraira! O Abu Huraira! njoo siku 
nyingine iii mapenzi yako yawe imara. 

ikiwa tutawatembeiea wazee na wagonjwa, 
hakuna shida endapo tutaongeza safari za 
kuwatembeiea wao. 

Tunatakiwa kuaga na kumshukuru mwenyeji 
kabla ya kuondoka. 


4 A 






Ushauri wa Luqman Hakim kwa 
Mwanawe: 


Mwanangu Mpendwa! 

• Chunga moyo wako wakati wa 
swaia mbeie ya Mola wako, 

• Chunga ulimi wako unapokuwa na 
watu, 

• Chunga mikono yako unapokuwa 
unakuia, 

• Chunga macho yako 
unapomtembelea mtu! 

SISIWOTE Nl WATOTO WA KIROHO WA 


LUOMAN HAKIM! 





















































^ahia (ii^^umfanpa oMtu awe oMuislamu oMmri 



ADABU YA KUSAFIRI 

napata tuzo za kiroho. Tunatennbelea makaburi ya 
wasomi wa kiislamu na marafiki wa Mwenyezi Mungu 
, tunatafakari kuhusu matendo yao mema, maisha 
na vifo, kwa hiyo tunapata tuzo za kiroho. Endapo 
kuna msomi yoyote, au ndugu, au rafiki anayeishi ka- 
tika mji tuliokwenda kuutembelea, tunawatembelea 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na hiyo tunapata tuzo 
za kiroho. Tunaona na kuchukuwa mafunzo kutoka 
katika kumbukumbu za mataifa yaliyopita katika seh- 
emu tulizokwenda kutembelea. Tunatazama ma- 
tukio kipindi cha safari na tunafikiriwa kuhusu ukubwa 
wa nguvu na Sanaa ya Mola wetu Mlezi na kuten- 
geneza faida ya kiroho. 

Wanafunzi wanaosafiri kujifunza Uislamu ku- 
toka kwa wasomi wa kiislam hujikusanyiya thawabu 
kwa kila hatuwa wanayoichukuwa na kunawirisha 
ulimwengu wao wa kiroho. Hata mfanyabiashara 
anayesafiri kwa kuuza bidhaa na kutengeneza fai- 
da akiwa na niya ya kutumia sehemu katika kipato 
chake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu atakuwa ame- 
fanya jambo la kusifika sana. 


Safari ya Muumini muisiamu ni 
biashara yenye faida. 


Safari ya muumini muislamu ni sawasawa 
na biashara ya mfanyabiashara. Kama ilivyo kwa 
msafirishaji bidhaa anavyofanya mambo ya kibi- 
ashara juu ya bidhaa yake na mteja wake katika seh- 
emu anapokwenda, muislamu mara zote anatarajia 
kupata tuzo za kiroho kwa kufanya matendo mema 
na kutoa sadaka. Dhumuni lake pekee ni mara zote 
litakuwa ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu kwa kila sehemu alizokwenda kabla na atakazo- 
kwenda wakati ujao. 

Kwa mfano sisi, kama waislamu, tunaweka 
imani zetu kwa Mwenyezi Mungu na tunamuomba 
Yeye kipindi cha safari yetu na kwa hiyo tunapata 
tuzo za kiroho. Tunapunguza ibada zetu za sala na 
kupata faida kutokana na vifaa ambavyo tuna- 
ruhusiwa kuvitumia tuwapo safarini, lakini bado tu- 
















* * 


























%iifum6 niiislamu 






Kipi tunazingatia tukiwa katika safari zetu? 




",,,Sema: Tembeeni katika ardhi na tazameni 
jinsi aiivyoanzisha uumbaji; kisha Mwenyezi 
Mungu ndiye anayeumba umbo ia baadaye, 
Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza juu ya kiia 

kitu," (al-Ankabut, 29: 20) 

",,,Sema: Tembeeni uiimwenguni, kisha 
mtazame uiikuwaje mwisho wa wanaokanu- 
Sha," (al-An'am, 6:11) 



Tunasafiri na niya njema iii kwamba safari 
yetu ibadilike na kuwa tendo la ibada, 

Kama kuna uwezekano tupange safari zetu 
siku za aihamisi kama ambavyo Mtume 
wetu (S,a.w) aiikuwa akifanya. Jumatatu na 
jumamosi inaweza pia kuchaguliwa, 

Kabla ya kupangilia safari, tunajifunza 
kutoka katika vitabu vya sheria ya Kiislam 
jinsi ya kufanya matendo yetu ya ibada 
(kwa mfano ibada ya saia, kufunga, au 
kufuta juu ya soksi wakati wa kuchukua 
udhu nk) na wakati wa safari. 

iii kupata iiichokua bora kabisa kutokana 
na safari zetu na muda wetu, tunapanga 
safari zetu asubuhi na mapema, kwa viie 
Mtume wetu(S.a.w) aiisali akisema “Ewe 
Mwenyezi Mungu , wabariki watu wangu 
katika asubuhi zao!” (Abu Dawud, Jihad, 78) 

Hatuendi katika safari zetu peke yetu 
nyakati za usiku kadri tuwezavyo. Badaia 
yake tunatakiwa kusafiri na baadhi ya 
shirika,. 


Mtume wetu kipenzi (Rehma na amani ziwe juu yake) 

- Aiikuwa anasoma aya zifuatazo kutoka 
katika Quran Tukufu aiipokuwa anapanda juu 
ya kipando chake kwa ajili ya safari: 

“...Kwa jina la Mwenyezi Mungu , kwenda 
kwake na kusimama kwake. Hakika Mola 
wangu Mlezi ni Mwenye kusamehe mwenye 
kurehemu.” (Hud, 11: 4i) 

Baada ya kutuiia katika kipando chake, 
aiikuwa akisema "Ailahu Akbar" mara tatu 
kisha alikuwa anasoma aya hizi: 

' jjS" lj.A bJ (^jJl 

(jU jj j^l Ulj 

“Na ambaye ndiyealiyeumba katika kila kitu 
jike na dume, na akakufanyieni merikebu na 
wanyama mnao wapanda. Ili mukae vizuri 
migongoni mwao, kisha mkumbuke neema 
za Mola wenu Mlezi mnapokaa sawasawa 
juu yao mseme: ametakasika aliyemfanya 
huyu atutumikiye, na tusingeliweza kufanya 
haya wenyewe;” (ai-zuhruf, i3: 12 - 13 ,) 

JE, UMESHAIHIFADHI SALA Hll YA MTUME 
WETU KIPENZI? 


Juu ya hilo ushauri wa Mtume wetu, ikiwa 
tunasafiri tukiwa pamoja angalau na watu 
wawili, tunachagua mmoja kuwa kiongozi 
wetu na kumfuata muongozo wake. 













. 








* ri 




^ahia (^ai (ii^^umfanpa oMtu awe oMuislamu oMmri 





Katika safari ndefu, funachagua sehemu 
salama fufakayopumzika na kupiga kambi 
wakafi wa usiku, 

Hafutakiwi kuwa na vifuo ambavyo havina 
ulazima na kuwepo bila sababu za msingi, 

Kwa sababu Mtume wetu (Rehma na 
amani ziwe juu yake) aiihesabu "sala ya 
msafiri" miongoni mwa sala ambazo 
hazikataliwi na Mwenyezi Mungu Mfukufu, 
tunasema sala nyingi kadiri fuwezavyo kwa 
ajili ya familia zefu, ndugu, marafiki, na 
kwa ummah wofe wa waislamu kipindi cha 
safari, 

Tunasimama na kuwasaidia wale ambao 
wamepafa na mafafizo na hawawezi 
kuendelea na safari yao kwa baadhi ya 
sababu kwamba hawawezi kuendelea na 
safari, 

Ikiwa funa nafasi ya kufosha kafika magari 
yetu, tunawasaidia usafiri kaka na dada 
zefu kafika imani ambayo fufakufana nao 
njiani na ambao hawana magari, 

Ikiwa mmoja kafi wale funaosafiri nao 
wanauguwa au kuchoka, funamsubiri 
na kumsaidiya kupata matibabu 
yanayowezekana, 

Tunazungumza na marafiki zefu ambao 
tunasafiri nao funapopafa nafasi ya 
kufanya hivyo, Na kisha funawasaidia 
wasafiri wazee endapo ifahitajika (kama 


vile kubeba mizigo yao 
mikono yao) n,k 


na kuwashika 


Tunawachukulia wasafiri wenzetu kwa 
uvumilivu, wema, na ukarimu, Hafuwaambii 
vitu ambavyo vitawafadhaisha, Sana sana 
funakaa mbali na mafendo ambayo ya 
faibuwa mabishana, 

Hafutakiwi kusababisha kelele za 
kusumbuwa na funajizuiya na fabia za 
kukera hususani tukiwa tunasafiri na kundi 
la wafu, 

Kafika usafiri wa magari ya umma, 
funafoa sifi zetu kwa wafu wazima, wazee, 
wagonjwa, wanawake wajawazito na 
kwa wale ambao wamechoka sana ili 
kuwasaidia kujisikia vizuri, 

Kafika usafiri wa magari ya umma, 
hafufakiwi kula wala kubeba vyakula na 
vinywaji ambavyo vifawasumbua wengine 
kwa harufu zao, 

Tunaporudi kufoka kafika safari zefu, 
funaleta zawadi kwa familia zetu, marafiki, 
na kwa waheshimiwa walimu wefu hafa 
kama ni kifu kidoga na cha bei ndoga, 
Kwa sababu hii ilikuwa ni desfuri ya Mfume 
wefu Kipenzi(S,a,w) 

Tunaparudi kutaka kafika safari ya mbali, 
funamshukuru Mwenyezi Mungu kwa 
kuturuzuku safari ya kiafya na kufuruhusu 
kurudi fena kafika nyumba zefu na familia 
zefu salama na inapendeza kwa kusali 
rakaa mbili kwa ajili ya shukrania. 

























m m ^ ■ 

'‘'W' 

^ujijume ni>islamu 







* ’^lW " 



iSO^ 


SAFARI YA MFANO 


'=~c>a^ 


Mwezi mpevu uliakisi katika mchanga wa jangwani na usiku ukafungua milanga 
yake kwa msafiri wake mfukufu kwa ukiwa na ufulifu wa haii ya juu.maswahaba wali- 
kuwa wamepumzika baada ya safari ndefu na ya kuchosha chini ya jua iinalochoma 
hasa la jangwani. Kisha waiinzi wa msafara waiikuja na kuchukuwa amri za Mfume. 


Mfume wefu Kipenzi (Rehma na amani ziwe juu yake) alifoa amri zifuafazo; 


Waruhusuni ngamia na farasi wenu kuchunga na kuia majani mkiwa safarini 
katika maeneo ambayo yana majani ya kufosha, 


Waendesheni ngamia wenu haraka ili kufunza nguvu na kufika mwisho wa sa- 
fari zenu mapema ikiwa mfakuwa mnasafiri katika sehemu ambazo ni kame 
na zisizo na rufuba, (Musiim, imarat, 178) 


Ikiwa mnafegemea kuweka kambi wakati wa usiku, msikae kafikafi ya baraba- 
ra na muweke kambi yenu pembeni mwa barabara. 


Washushieni mizigo yao wanyama wenu na muwaache wapumzike. 



Mwenyezi Mungu Mfukufu anapenda msamaha na uelewa hivyo wafiza- 
meni wanyama kwa usamehevu. 


Usiku huo maswahaba walipumzika kwa mujibu wa amri na maagizo ya Mfume, 
Siku iliyofuafa walipumzika kafika sehemu baadhi baadhi wakiwa njiani, Walisambara- 
fika na kiia mmoja aiiweka kambi kafika sehemu fofaufi kafika mabonde. Kwa hiyo 
Mfume wa Mwenyezi Mungu (rehma na amani) akasema: 


"Mfawanyiko kafika mabonde na mifaro ni kwa ajiii ya shetani peke yake." Kisha 
baada ya hapo walikusanyika karibu walipopiga kambi na hawakufawanyika fena. 
(Abu Dawud, Jihad, 97) 


Kafika safari ile Mfume wefu kipenzi alisubiria hadi asubuhi kisha akarejea Madina, 
punde baada ya kuingia mjini, kifu cha kwanza aiichokifanya ni kwenda msikifini na 
kusali rakaa mbili. Alimshukuru Moia wake. (Bukhari, Maghazi, 79) 


Alipofika nyumbani kwake, alikuwa na zawadi nzuri kafika begi lake kwa ajili ya 
wafu wa familia yake. (imesimuliwa kafika maneno ya Mfume yaliyoripofiwa kafika 
vyanzo vinavyohusiana.) 


PINDI TUNAPOFUATA TABIA NJEMA ZA MTUME ZA KUSAFIRI 
KATIKA SIKU HIZI TULIZONAZO NA KATIKA MAISHA YETU, Nl 
AINA GANI YA HITIMISHO TUNAWEZA KUTOA? 


































_ . . * 9 

r,L*^. • *,- ' • . < 

'v L'*1 ■■ ' • * ■ * 1 

■■-.■* • - t 














■ ■ 


V ^ahia (^ai (ii^^umfanpa oMtu awe oMuislamu oMmri 


KUWAPENDA WADOGO ZETU 


Vitu vidogo vinapendwa! 


Maua yaliyostawi katika pori yanatupa fu- 
raha.tunaponnuona mtoto wa paka au mPwa, 
tunataka kucheza naye. Kiia mtu anataka ku- 
ona, kunusa, na kupapasa kitoto kichanga kili- 
chozaliwa, kwa sababu vitu vidogo vinapend- 
wal Vinastahili kuchukuliwa kwa subira, uelewa 
na uvumilivu, 


Mtume wetu kipenzi (Rehma na amani 
ziwe juu yake) alikuwa anawapenda watoto 
wadogo sana, Popote alipomuona mtoto, uso 
wake ulikuwa unagubikwa na furaha na basha- 
sha. Pindi anapomuona mtoto alikuwa anam- 
kumbatia, anampapasa na kumbusu. Pindi 
anapoona watoto wanacheza katika mtaa , 
alikuwa akienda kwao, anawasalimu na kujiun- 
ga na mchezo wao. wakati mwingine alikuwa 
anafanya nao utani na wakati mwingine aliku- 
wa akiwapa zawadi, Ni namna gani tuonyeshe 
upendo wetu kwa watoto? 



Ni namna gani tuonyeshe upendo wetu kwa watoto? 



Mara zote tunawachukulia watoto kwa hur- 
uma na wema. 



Tunachukuwa makosa yao kwa huruma, 
na kuwahudumikiya kwa msamaha. 


Tunawajumuisha wao katika michezo yetu 
na burudani kadri tuwezavyo na kujiunga 
katika michezo yao. 


Tunachangia mavazi yetu na midoli pamo- 
ja anao na kuwapa zawadi. 


Kwa huruma kabisa tunawafundisha ada- 
bu njema na nzuri kwa kuongea nao vizuri, 
Tunakuwa vigezo vyao kwa wao kutufuata 
kwa matendo na tabia. 


Tunawasisitiza wao kufanya matendo ya 
ibada na kufanya ibada ya sala pamoja 
nao. 


Tunawasaidia katika masomo yao na ma- 
suala mengine ya kielimu. 


Mara moja tunakimbia kuwapa msaada 
wanapokuwa wanahitaji. 



Abdullah Ibn Abbas (Mwenyezi Mungu awe ra- 
dhi nao) alisimulia: 


— Nilikuwa bado mdogo, Popote nilipokuwa 
ninamuona Mtume wa Mwenyezi Mungu aki- 
fanya ibada ya sala, nilikuwa ninaenda pem- 
beni yake, hali ya kuwa nilikuwa sijajuwa bado 
namna ya kusali wakati huo, Siku moja nilikuwa 
nipo katika nyumba ya shangazi yangu Maimu- 
na bint Al-Harith (mke wa Mtume (Rehma na 
amani ziwe juu yake). usiku ule Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu alikuwa anabaki pale. Tulisali sala 
ya ishaa pamoja katika jamaa. Kisha Mtume 
(Rehma na amani ziwe juu yake) akalala kwa 
muda, na kisha akaamka tena usiku, Shangazi 
yangu noye aliamka, Walifikiri kuwa nimelala, 
lakini nilisikia nilisikia kila kitu walichokuwa wame- 
ongea, Mtume wa Mwenyezi Mungu alinitiza- 
ma na kusema: 


— "Mtoto amelala." Nilitabasamu na kusema: 


— Ninaamka, Kisha nikaamka na kutia udhu 
kama ambavyo walifanya, Nilisimama upande 
wake wa kushoto lakini alinihamisha na kunisi- 
mamisha upande wa kulia, Shangazi yangu 
alikua anaswali nyuma yetu. Tulisali sala yetu 
pamoja. Siwezi kusahau sala ile jinsi ilivyonisi- 
simuwa na kunipa furaha niliyoihisi kutoka katika 
sala ile. 


(Bukhari, llm, 41) 






*** 












^ ■ 
















w 




■ * ■ 

'‘-W' 

^ujijume ni>islamu 











'=~c«e^ 


NILIUZWA KWA GHARAMA DUNI SANA! 


Mahmud bin Rabi alikutana na Mtume wa Mwenyezi Mungu aiipokuwa 
mtoto mdogo. Mahmud aiisimulia kutoka katika kumbukumbu kama ifuatavyo; 


Siku moja tuiikuwa tunacheza na rafiki zangu katika mitaa ya Madina,,. .ki- 
sha tukamuona Mtume (Rehma na amani ziwe juu yake) alikuwa anakuja ueiekeo 
wetu... 


Mara moja tulifanya duara kumzunguka. Mtume wa huruma alikuwa 
anatutizama kwa furaha kwa wema na huruma. Tulishawishiwa na uvumilivu wake 
usiokuwa na mwisho tuiimuuiiza: 


— Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungui Tumekukamata kutoka saivi utakuwa 
mtumwa wetu,... 


Alikuwa na furaha sana na kujiunga na mchezo wetu akisema: 


— Alasl Umenikamata mimi kama mtumwa wako, kwa hiyo utanifanyia nini 
mimi saivi? ndipo tuliposema: 


■ Tutakuachia huru kwa sharti moja tu. Akauliza; 


— Nitafanya chochote mtakachokitaka. Niambieni nitatakiwa kufanya nini? 
Tulisema; 


— Tutakuachia kwenda ikiwa utatupa fidiya. Akasema: 

— Lakini sina pesa ya kutosha, Sote tukamwambia; 

— Tupe kiasi chochote ulichonacho. Ni sawa kwetu sisi. 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehma na amani ziwe juu yake) akamtuma 
Bilal (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) nyumbani kwake kuleta tende kiasi ku- 
toka nyumbani kwake. tulipopewa tende tukamuacha huru Mtume wa Mwenyezi 
Mungu . Akatabasamu na kuondoka huku akiigiza kama na huzuni akisema: 


— Kama ilivyokuwa kwa kaka yangu Yusuf ambaye aliuzwa kwa kiasi kidogo 
cha pesa katika soko la watumwa niliuzwa kwa gharama duni sana. 















fc*.' 
























^ahia (ii^^umfanpa oMtu awe oMuislamu oMmri 



ADABU ZA IJUMAA 



Ijumaa ni ya thamani sana. 



maalumu. Ijumaa ni moja katl ya nyakatl hlzo 
maalumu. 

Mtume wa Mwenyezl Mungu (Rehma na 
amanl zlwe juu yake) allsema: 


Mwenyezi Mungu Mtukufu huwapen- 
da waja wake sana. Anawataka wao kuingia 
peponi. Hii ni sababu ameturuzuku sisi hazina 
isiyokwisha na kutupa fursa nyingi sana. III ku- 
wasamehe watu kwa kujuwa au kwa kutokuju- 
wa wametenda makosa na madhambi, am- 
etuarifu kuhusu mchana na usiku maalumu. 
Ameturuzuku pia thawabu kubwa kwa maten- 
do madogo yanayofanywa kwa nyakati hizo 


"...Jua hallchomozl wala hallzaml, katlka 
slku ambayo nl bora kuliko hlyo. Ndanl yake 
kuna saa ambayo hakuna muumlnl anayeabu- 
du akafanya dua kwa Mwenyezl Mungu ya 
kheri, isibokuwa Mwenyezi Mungu humjibu, na 
hafakl msaada wowote kwa Mwenyezi Mungu 
, isipokuwa anamsaidiakatikajambo lake." [Tir- 
midhi Tafsir, BuruJ, [3336]]. 







. 




















^uiifume ni>islamu 





Mtu anatakiwa kuanza kufanya 
maandalizi ya Ijumaa usiku kabla. 


r Siku ya Ijumaa mtu anatakiwa 
kumtakia Rehma juu ya Mtume wa 
Mwenyezi Mungu mara nyingi kadir 
h<^ uwezavyo. 


Mtume wetu Kipenzi (S.a.w) alikuwa anaan- 
za kujiweka tayari kwaajiii ya ijumaa usiku moja 
kabia. Aiikuwa anakoga josho zuri. ijumaa asu- 
buhi aiikuwa anavaa nguo nzuri kabisa. Alikuwa 
anajipaka manukato mazuri na kuchana ny- 
weie zake. Aiikuwa anapunguza nyweie zake 
na kukata kucha zake iiipotaka. Alikuwa mara 
zote akimkumbuka Mwenyezi Mungu Mtukufu 
kwa uiimi wake na moyo wake. ijumaa ilikuwa 
ni siku maalumu na ya thamani kubwa kwake. 
Akiwa njiani kuelekea msikitini, kila sehemu ali- 
pokuwa akipita palikuwa pananukiya kama 
mawaridi. Alituonyesha jinsi ya kuitumia ijumaa 
kwa matendo yake binafsi: 




Mtu anatakiwa kwenda kwa ajili ya 
sala ijumaa kwa hiyari na kufanya 
haraka kwenda. 


Mola wetu Mtukufu ameanza katika Quran: 

"Enyl mlloamlnll Ikladhlnlwa kwa ajlll ya 
sala ya slku ya IJumaa, nendenl upesl kwenye 
dhlkrl ya Mwenyezl Mungu, na achene blasha- 
ra. Hayo nl bora kwenu, lau kama mnajuwa." 
(al-Jumu'a, 62: 9) 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (rehma 
na amani ziwe juu yake) alituhabarisha kwam- 
ba yoyote atakayeenda katika sala ya ijumaa 
mapema atapata thawabu kubwa sana za 
kiroho: 

"Plndl Ifakapoflka IJumaa, malalka husl- 
mama kaflka klla mlango wa mslklfl na ku- 
rekodl wofu kwa mujlbu wa kuflka kwao, plndl 
Imamu anaposlmama [kaflka mlmbarl kwa 
ajlll ya kufoa hofubaj hukunja makarafasl 
yao [maneno ya GuranJ na kuslklllza kufajwa 
[kwa Mwenyezl Mungu J. Na yule afakayekuja 
mapema nl kama kwamba allyefoa sadaka 
ya ngamla Jlke, anayefuwafa nl kama ally- 
efoa ng'ombe, anayefuafa nl kama allyefoa 
kondoo, anayefuafa nl kama allyefoa kuku, 
anayefuafa nl kama allyefoa yal." (Muslim, 
Jumu'a 24, (850). 


Mtume wetu Kipenzi (Rehma na amani 
ziwe juu yake) alitufahamisha: 

— Mlongonl mwa slku zenu bora basl nl 
IJumaa; kaflka slku ya IJumaa Nabll Adam all- 
umbwa, na kaflka slku hlyo allkufa, kaflka slku 
ya IJumaa baragumu llfapullzwa, na kaflka 
slku hlyo ukulele ufaplgwa, kwa hlyo nlfaklenl 
rehma nylngl sana slku hlyo, kwa baraka zenu 
zlfanlflkla. 

Wafu wakaullza: 

Ewe Mfume wa Mwenyezl Mungu I 
Ifawezekana vlpl baraka zefu zlkuflklye wewe 
baada ya kuwa umekufa na mwlll wako umeo- 
za? 


Akajlbu: Mwenyezl Mungu Mfukufu, amel- 
haramlshla ardhl kufokana na kulfumla mllll ya 
mlfume." 


— Iklwa yoyofe kafl yenu afanlsallmla, 
Mwenyezl Mungu hunlrudlshla roho yangu na 
nlnawajlbu salamu zenu." (Abu Dawud, saiat, 201 . 
Abu Dawud, Ma-'na-'Sik, 96) 


Tunatakiwa pia kwa msisimko na heshima 
kumtakia rehma juu ya Mtume wetu kipenzi ili 
kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu (rehma 
na amani ziwe juu yake) yeye binafsi aitikie dua 
na sala zetu. 





























^mwer 


MAJIBU 


MAISHAYETU HALISI: KUAMINI KATIKAAKHERA 

Tutatue fumbo (uk. 51) 





Tafuta maneno yanawiyana (Uk. 52) 


1 

Uzuri wa dunia hii 

5 

ikiwa samaki hawathamini,Mwenyezi 
Mungu hakika anajuwa 

2 

Watu ambao hawajali thamani ya 
muda wao mfupi hapa duniani 

8 

Hawaogopi kufanya madhambi 

3 

Mauti haimaanishi mwisho wa maisha 

6 

Na inatupelekea sisi kupata vipato ku- 
toka katika vyanzo vilivyoruhusiwa 

4 

Kupokea kitabu chako kwa mkono wa 
kuiia ni habari njema 

1 

imekabidhshiwa kwetu kwa kipindi 
fuiani cha muda 

5 

Fanya jambo jema na uiitupe baharini 

7 

Na haki inapatikana katika jamii zetu 

6 

Kuamini kuhusu akhera kunatuweka mba- 
li na kufanya mambo yaiiyokatazwa 

2 

Hakika watajutia baada ya kifo 

7 

Kuamini kuhusu akhera kunasaidia hisia 

za wema 

3 

isipokuwa ni mwanzo wa maisha 
mengine 

8 

Wale ambao wanasahau kifo na ku- 
kataa kuwa watauiizwa maswali baa- 
da ya kifo 

4 

Haii ya kupokea kutoka kushoto au 
nyuma ni kitangulizi cha adhabu 


Tujipime wenyewe (Uk. 52) 

1-D 2-B 3-D 4-C 5-A 6-B 

Jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa maneno uliyopewa (Uk. 53) 

1, Uhai /yawezekana kujaribu 4, Huruma /makesa 

2, Nafsi / kwetu sisi 5. Elimu / nani tunayemuomba dua 

3, Mifupa iliyokauka / ni nani aliyewaumba 


r*».. 






































Tafuta maneno yanayowiana (Uk. 86) 


1 

Imani juu ya Qadar inatusaidia 

7 

kwamba tuna nguvu ya kuchaguwa 

2 

Mwenyezi Mungu hutujaribu wakati 
mwingine kwa furaha na wakati mwing- 
ine kwa huzuni 

8 

Kwa mujibu wa vipimo viiivyoamuiiwa 

kwa ajiii yao 

3 

Waisiam wanaamini kwamba kiia kitu 

kinachotokea katika uiimwengu 

1 

kutoka katika hofu isiyokuwa na ulazi- 

ma na hofu juu ya wakati ujao 

4 

Hakuna aiiyewahi kula kitu chochote 

6 

kwamba kuna hekima tukufu nyuma 
ya kiia tukio iinaiotokea katika ulimwen- 
gu huu 

5 

Kipato kilichokuwa bora Zaidi ni kile 

3 

hutokea kwa mapenzi ya Mwenyezi 

Mungu na ruhusa yake 

6 

Imani juu ya Qadar inatusaidia kugun- 

duwa 

2 

kwa sababu dunia hii ni sehemu ya 

majaribio 

7 

Tuna jukumu katika matendo ambayo 

4 

bora zaidi kuiiko yuie anayepata kip- 
ato chake kwa kufanya kazi zake za 
mikono 

8 

Viumbe hai vyote vinaendeiea na mai- 
sha yao 

5 

yule ambaye anapata kipato chake 
kwa mikono yake 


Tujipime wenyewe (uk. 86) 

1-D 2-B 3-C 4-D 5-D 6-C 


Jaza nafasi ziiizoachwa wazi kwa maneno uliyopewa (uk.87) 

1, Umba / kipimo 4. Kheri kwenu / shari kwenu 

2, Jukumu / uwezo wake 5. Muislamu / Kurekebisha. 

3, Janga / marejeo yetu 

















































t*t ' ‘ 1*; 

Ajvwer (3Zep 


5- SAHIHI 6- SAHIHI 


SAFARI TAKUFU: HIJA (Kuhiji) 

Tutizame uelewa wetu (Uk. 119) 

1-SAHIHI 2-SAHIHI 3-Sl SAHIHI 4-SAHIHI 

7- SAHIHI 8- SAHIHI 

Tujipime wenyewe (uk.119) 

1-C 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-B 8-A 9-D 10-A 


Jaza nafasi zilizoachwa wazi (uk. 120) 

1 - Kltuo cha Ibrahim 2- Mina 3- Zamzam 4- Ihram 5-Kaaba al-Muazzama 

6- katlka uhal wangu 7- huna zambl 

ALAMA YA USIKIVU WETU KWA MWENYEZI MUNGU: 
KUTOA SADAKA YA KUCHINJA 

Let's Check Our Knowledge (Pg. 133) 

1-SAHIHI 2-SISAHIHI 3-SAHIHI 4-SAHIHI 5-Sl SAHIHI 

Jaza nafasi zilizoachwa wazi (uk. 134) 

1-C 2-D 3-C 4-A 5-B 

Fill in the blanks (Pg. 134) 

1 - Mwenyezl Mungu 2- Ibada zangu 3- yote 4- maumlvu 5- ucha wako 

NINAJIFUNZA MAISHA YA MTUME WANGU: SIRA 



Tujipime wenyewe (Uk.168) 

I- A 2-C 3-D 4-C 5-B 

6-C 7-C 8-C 9-D 10-C 

II- B 12-C 13-D 14-A 15-B 

16-B 17-D 


Tutatue fumbo(Uk. 170) 















« 


/ 

















; *r^ 
N 

w 












■v 

h * ■*# \ 
























t •' 

"m 












1 " 

11 





p 





L 


U " 

































































































































1 



. — 




...^ _ _ 










i^t*- f 

-: .' r-i 

*c, 








F 



_ 'i? 






L 


^>-*4 













































































































































































































































FOR FREE IN PDF FORAAAT 


ISLAMIC WORKS 


YOU CAN DOWNLOAD IN PDF FORMAT 

1200 BOOKS IN 54 LANGUAGES FOR FREE 


Islamic books in different languages are waiting for you in PDF format 
atthe web site www.islamicpublishing.org 

You can download, print, reproduce books for free and diffuse by 
e-mail to your beloved. You can also read them on your I Pad or 
tPhone. 


English ^ Frefich - Spsnish - RussSan - Italian - Foituguese - Genman - Albanisn - Arab - ftzerbasjan - Bashkir 
Bambdra - Bengal - Bosnian - Bdgarian - Chinese - Ciinnean Tartar - Persian - Dutch - Georgian - Hlndl 
Hausa - Hungarian - rndones^n - Kazakh - Kazan Tatar - Kyngvi - Latvlan - Uthuanlan - Luganda - Conean 
Meskhaban Turkish - Malaysian * Romanian - Mofigollan - Mbor€ - TUrkmen * Ttgrinya - Swahlll - Tajik 
Amhanc ' Traditlcnal Chinese -Twi - Ukralnian - Ulghur - Uzbek ^ Wolef - Zarma ' Slovene - Urdu - Kurdish 
N'ko - Pollsh - Japane^ 





